LAA ILAAHA ILL'ALLAH 


AMAKULU GAAKYO, EMPAGI ZAAKYO, 
N'OBUKWAKKULIZO BWAKYO 


Kiwandiikiddwa 


Muhammad Quraish Mazinga Abu Sa'ad 


EBIRI MUNDA 


Enyanjula 

Amakulu gekigambo Laa Ilaaha Ill Allah 
Enzivunula enkyamu 

Empagi zakyo ebbiri 

Laa Ilaaha II’ Allah mu bikolwa 

Laa Ilaaha Il’ Allah ddoboozi oba makulu? 
Essanyu liriwa ? 

Allah akkiriza okwenenya kwomusiraamu 


Obukwakkulizo bwa Laa Ilaaha IIl Allah 


Amatendo amalungi era amajjuvu ga Allah % Omutonzi era 
Omulezi w'ebitonde. Musaba asse okusaasira n’emirembe ku 
Mubaka ow'ekitiibwa Muhammad 3. Omubaka 
ow'enkomerero eyatumwa eri abantu bonna abaggye mu 
kusinza ebibumbe, emiti, amayinja, lubaale, enjuba, 
emmunyenye, ba Malaika, ba Nabbi n'ebintu ebirala, abazze 
eri okusinza oyo yekka eyabatonda, abalabirira, akyusakyusa 
embeera z’obulamu bwabwe nga tebamugasseeko kintu 
kyonna. 


Omulungi Omukkiriza, kimanye nti ekigambo Laa Ilaaha 
Il'Allah ky'ekisumuluzo ky'ejjana. Tewali agenda kuyingira 
Jjana wadde okuwunyiriza ku kawoowo kaayo okuggyako 
ng'obulamu bwe bwatambuliranga ku makulu g'ekigambo 
ekyo. Buli yenna eyayatula ekigambo Laa Ilaaha Tl'Allah, 
n'ategeera bulungi amakulu gaakyo, n'agakkiririzaamu era 
n'agakolerako aba Musiraamu ateekeddwa okuyingira Ejjana 
y'omutonzi Allah 3%. 


Ate omuntu yenna eyagaana okwatula ekigambo ekyo, oba 
eyakyatula kyokka nga tamanyi makulu gaakyo, oba 
ng'agamanyi kyokka nga tagakkiririzaamu, oba ng'alina 
empagi gy'atayimirizaawo ku mpagi zaakyo ebbiri, oba 
ng'alina akakwakkulizo ku bukwakkulizo bwakyo omusanvu 
k'atalina, omuntu oyo taba Musiraamu ne bw'aba musaaze 
nnyo, nga musiibi nnyo, ng'asaddaaka nnyo, nga n'okweyita 
yeeyita Musiraamu - nga bw'onookiraba mu bugazi Insha 
Allah. 


Mu kitabo kino, tugenda kulaba ekigambo Laa Ilaaha 
Il'Allah ekyo Abasiraamu abangi kye balowooza nti 
bakimanyi bulungi, so nga bangi tebakimanyi okuggyako 
okumanya eddoboozi lyakyo. Bangi balowooza nti kasita 


3 


oyatula ekigambo Laa Ilaaha Ill'Allah oba omaze! Wadde 
tomanyi makulu gaakyo matuufu!! Tebakimanyi nti ekifuula 
omuntu Omusiraamu ssi ddoboozi lya kigambo Laa Ilaaha 
Ml'Allah wabula ekifuula omuntu Omusiraamu kuba kumanya 
n'okukkiriza amakulu g'ekigambo ekyo ky'ayatula wamu 
n'okwewala ebikimenyawo. 


Buba buswavu bw’amaanyi omuntu okulowooza nti ekigambo 
ekisinga ekitibwa mu ddiini y'obusiraamu kyogerwa 
bwogerwa tekirina makulu. Buba buswavu bw'amaanyi 
omuntu okulowooza nti eddoboozi lya Laa Ilaaha Ill'Allah 
lye lyawula wakati w'abasiraamu n'abakaafiiri so ssi makulu 
gaakyo. Buba buswavu bw'amaanyi omuntu okulowooza nti 
ekigambo ekyatondesa eggulu n'ensi, ne kitondesa abantu 
n'amajinni, ne kitumisa ababaka, ne kissisa ebitabo, ne 
kitondesa omuliro n'ejjana kyogerwa bwogerwa tekirina 
makulu. 


N'osanga abaddu bangi nga beebagala ebintu ebimenyawo 
ekigambo ekyo - ng'okusamira - kyokka nga tekiva ku nnimi 
zaabwe!! Ne bawangaalira ku bukaafiiri kyokka nga bo 
beerowooza okuba Abasiraamu era nga n'okukyatula bakyatula 
nti: Tetusobola kukaafuwala nga twogera ekigambo Laa 
Ilaaha IIAllah! MV! Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi 
Raaji'uun. 


AMAKULU G'EKIGAMBO 
'LAA ILAAHA ILL'ALLAH' 


Ekigambo Laa Ilaaha Til'Allah kitegeeza nti: 'Tewali 
kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah'. Amakulu ago 
gategeeza nti: 'Ekitali Allah bwe kisinzibwa kiba 
kisinziddwa mu bukyamu'. N'olwekyo, ekigambo ekyo 
kimenyawo buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah % nti 
kisinzibwa 'mu bukyamu' ate ne kiyimirizaawo okusinzibwa 
kwa Allah X yekka mu 'butuufu'. Yagamba ow'ekitiibwa 
Allah % ng'atunnyonnyola ensonga eyo nti: 





e | Gy ALN z KU UWA NA NAA WA Au 


Ekyo lwa kuba nga Mazima ddala Allah ye yekka 
(asinzibwa mu) Butuufu. Era mazima ddala ebyo bye 
basinza ebitali ye, (bisinzibwa mu) bukyamu. 


N'agamba Allah 





X nti: 


gh yai { OR gY Íi Banii ai % 


Yasalawo Omuleziwo nti: Temusinzanga okuggyako ye 
yekka. 


ENZIVUUNULA ENKYAMU 


Tukirabye warau nti ekigambo Laa Ilaaha Tll'Allah 
a nti: "Tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako 
Allah 4%". Bwe weetegereza amakulu ago, okiraba bulungi nti 
abantu bangi bavvuunula ekigambo ekyo mu nzivuunula 
enkyamu nga n'ezimu ku nzivuunula ezo zimenyerawo ddala 
amakulu gaakyo! Ezimu ku nzivuunula enkyamu ze zino: 


ENZIVUUNULA ENKYAMU ESOOKA 


Enzivuunula enkyamu esooka: 'Tewali kisinzibwa mu biriwo 
byonna okuggyako Allah'. Enzivuunula eyo tekoma bukomi 
kuba nkyamu nnyo wabula emenyerawo ddala amakulu 
g'ekigambo Laa Ilaaha Ill'Allah. Eky'ennaku ennyo abantu 
abasinga obungi mu ggwanga lyaffe lino bwe batyo bwe 
bakivvuunula! 


Singa ogamba nti Laa Ilaaha Tl'Allah kitegeeza nti: 'Tewali 
kisinzibwa mu biriwo byonna okuggyako Allah', oba okoze 
ensobi ennene. Esooka: Oba olimbisizza Allah n’omubaka we, 
n'abasiraamu bonna! Allah yatukakasa mu Ayaat nyingi nti 
waliwo ebisinzibwa ebitali ye wabula nga byonna bisinzibwa 
mu bukyamu. Yagamba nti: 


© Š asas 12 > 3L, 7 ni / I8 orr 
CTE EO; aana Yy agaa Y G anl L2 ot DAS 


Ne basinza ebitali Allah ebitasobola kubagasa wadde 
okubakosa 


N’omubaka Muhammad yatukakasa mu Hadiith nyingi nti 
waliwo ebisinzibwa ebitali Allah kyokka nga byonna 


6 


bisinzibwa mu bukyamu. N'abasiraamu bonna bakkiriza nti 
waliyo abasinza ebitali Allah era ng'abo be bayitibwa 
abakaafiiri. Kati ggwe bw’ogamba nti: 'Tewali kisinzibwa mu 
biriwo byonna okuggyako Allah', oba owakanyizza Allah 
n’omubaka we, N’abasiraamu bonna. 


Ensobi ey'okubiri: Oba otegeeza nti abantu bonna ku nsi 
Basiraamu!! Anti ogambye nti: 'Tewali kisinzibwa mu biriwo 
byonna okuggyako Allah'. Bwe kiba nga tewali kirala 
kisinzibwa kitali Allah, kiba kitegeeza nti abantu bonna 
basinza Allah % yekka, ate bwe baba nga basinza Allah % 
yekka baba Basiraamu - kubanga buli asinza Allah % yekka 
aba Musiraamu. 


So nga buli Musiraamu akimanyi bulungi nti ebisinzibwa 
ebitali Allah 3% weebiri bingi nnyo. Waliwo abasinza lubaale, 
waliwo abasinza ebibumbe, waliwo abasinza Yesu, waliwo 
abasinza biikira Maariya, waliwo abasinza dajjaali Bishaka, 
waliwo abasinza saabakaafiiri Ngobya, waliwo abasinza 
Krishina, waliwo abasinza enjuba, waliwo abasinza Buddha, 
waliwo abasinza omwezi, waliwo abasinza emmunyenye 
zomumpapula z'amawulire, waliwo abasinza emiti, waliwo 
abasinza ensozi, waliwo abasinza yirizi, waliwo abasinza 
ebigali, waliwo abasinza ebiggwa, waliwo abasinza abalongo 
n'ebirala bingi ebisinzibwa ebitali Allah 35. 


Wabula ebintu ebyo byonna bisinzibwa mu bukyamu, 
ekisinzibwa mu butuufu ye Allah % yekka. N'olwekyo, singa 
ekigambo 'mu butuufu' kibulamu, kiba kivvuunuddwa mu 
bukyamu kubanga ekigambo 'mu butuufu' kye kiggyamu 
ebisinzibwa mu bukyamu. N'olwekyo, enzivuunula entuufu eri 
nti: 'Tewali kisinzibwa 'mu butuufu' okuggyako Allah'. 


Ekitegeeza nti waliwo ebisinzibwa ebitali Allah naye nga 


byonna bisinzibwa mu bukyamu. Amakulu ago ow'ekitiibwa 
Allah % ge yatuma nago ababaka be bonna. Yagamba nti: 


£ DLL DOF 


KA. AES Ajea ¥ 
Jai 


Era mazima twatuma mu buli kibiina Omubaka (abalagire 
nti:) Musinze Allah yekka, mwewale (okusinza) 
ebitagwanidde kusinzibwa. 


N'alagira abantu bonna nti: 


ild OEA ai PETE liisi, $ y 


Musinze Allah yekka, temumugattako ekintu kyonna. 


ENZIVUUNULA ENKYAMU EY'OKUBIRI 


Enzivuunula enkyamu ey'okubiri: 'Tewali kisinzibwa mu 
biriwo byonna mu butuufu okuggyako Allah.' Enzivuunula 
eyo nayo nkyamu nnyo wadde nga mulimu ekigambo 'mu 
butuufu' ekitabadde mu nzivuunula enkyamu gye tulabye 
waggulu. Anti ekigambo 'mu biriwo byonna' kimenyawo 
ebyo byokka ebiriwo ebisinzibwa mu kiseera ekyo ne 
kirekawo ebyasinzibwanga edda  ebitali Allah 5 
n'ebirisinzibwa mu maaso ebitali Allah %. 





Avvuunula bwatyo aba ng'ategeeza nti ebyasinzibwanga edda 
ebitaliiwo kati byasinzibwanga mu butuufu, oba nti ebiribaawo 
mu maaso ne bisinzibwa biriba bisinziddwa mu butuufu!! So 
ng'ekigambo ekyo kimenyawo ebyasinzibwanga edda, 
n'ebisinzibwa kati, n'ebirisinzibwa mu maaso ebitali Allah 3% 


8 


nti bisinzibwa mu bukyamu. Allah % ye yekka asinzibwa mu 
butuufu mu ggulu, mu nsi, mu buli kifo kyonna ne mu buli 
mulembe gwonna. Yagamba Allah 1$ ng'atutegeeza nti okuva 
edda n'edda ye yekka asinzibwa mu butuufu nti: 





a G A a RAI a, Ý Í $ 


Tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako ye, y'awa 
obulamu era y'atta; Omulezi wammwe era omulezi waba 
kitammwe abaakulembera. 


N'atutegeeza nti ye yekka asinzibwa mu butuufu mu ggulu ne 
mu nsi: 


aan a G LTS ii N geii aY 


Era ye yekka asinzibwa mu butuufu mu ggulu ne mu nsi, 
Era ye Mugezi ennyo, Omumanyi ennyo. 


N'olwekyo, bw'oba ovvuunula ekigambo Laa Ilaaha I'Allah, 
weewale okuteekamu ekigambo 'mu biriwo byonna' kubanga 
awo oba omenyawo ebyo byokka ebisinzibwa ebitali Allah % 
mu kiseera ekyo kyokka ky'oyogereramu. N'olwekyo, amakulu 
g'ekigambo Laa Ilaaha Il'Allah amatuufu gali nti: 'Tewali 
kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah'. 
Tokyongererezaako bigambo birala kubanga ojja kujungulula 
amakulu gaakyo oba ogattire ddala. 


EMPAGI ZAAKYO EBBIRI 


Muganda wange ne mwannyinaze Omusiraamu, kimanye nti 
ekigambo Laa Ilaaha Il'Allah kiyimirirawo ku mpagi bbiri. 
Empagi zino ebbiri ze zikola amakulu g'ekigambo ekyo ge 
tulabye waggulu. Singa omenyawo emu ku mpagi ezo ebbiri, 
oba omenyewo ekigambo Laa Ilaaha IIl'Allah era oba toli 
Musiraamu. Anti tujja kukiraba mu maaso nti amakulu 
g'ekigambo Laa Ilaaha IWAllah ge gafuula akyogedde 
Omusiraamu so ssi ddoboozi lyakyo. Empagi zaakyo ebbiri ze 
zino: 


Esooka eyitibwa 'Annafi', ekitegeeza okumenyawo 
n'okuwakanya ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah %, 
n'obirangirirako olutalo nti byonna bisinzibwa mu bukyamu. 
Ey'okubiri eyitibwa 'Al — Ithbaat' ekitegeeza okuyimirizaawo 
n'okunywezaawo okusinzibwa kwa Allah % yekka. Yagamba 
ow'ekitiibwa Allah % ng'atulaga empagi zino ebbiri nti: 





IAE KO, 


Omuntu yenna awakanya ebyo byonna ebisinzibwa 
ebitali Allah, n'akkiriza Allah (nti ye yekka asinzibwa mu 
butuufu), aba yeekutte ku ngango enngumu etakutuka 
(Laa Ilaaha TI Allah). 

Mu aya eyo, ow'ekitiibwa Allah % atulaze nti omuntu okuba 
ne Zaa Ilaaha IINAllah mu butuufu, ateekeddwa 
okukaafuwalira byonna ebisinzibwa ebitali ye (Annafi), 
n'ayimirizaawo okusinzibwa kwa Allah yekka (Al-Ithbaat). 
Weetegereze empagi zino ebbiri wansi olabe engeri Aya eyo 

eri waggulu bw'ezitunnyonnyola. 


10 


ANNAFI 


Kitegeeza Purei obutuufu bw'okusinzibwa kw'ebyo 
byonna ebitali Allah 4 N AY waggulu nti ebintu bingi 
nnyo ebisinzibwa Dl Allah 3%, era ne tukiraba nti P 
bisinzibwa mu bukyamu, KUPWA mu butuufu ye Allah # 
yekka. Okumenyawo okusinzibwa kw'ebintu ebyo byonna w 
kiyitibwa 'Annafi' era y'empagi ya Laa Ilaaha Tl'Allah 
esooka. 





Annafi kye kitundu ekisooka eky'ekigambo Laa Ilaaha 
TMl'Allah ekiyitibwa Laa Ilaaha nga tonnamalayo nti M'Allah. 
Buli lw'ogamba nti Laa Ilaaha, oba omenyawo byonna 
ebisinzibwa ebitali Allah % era eyo y'empagi esooka, eyitibwa 
Annafi. Anti Laa Ilaaha BIGI nti: 'Tewali kisinzibwa mu 
butuufu.' Obujulizi bw'empagi eno esooka bungi nnyo, obumu 
ku bwo kye kitundu ekisooka ekya Aya eyo gy'olaba waggulu. 
Yagamba Allah % nti: 


AE KA i 
Oyo yenna awakanya ebisinzibwa ebitali Allah, 


£ nti: 





N'agamba Allah % 


DE i Gy ALN z YA PETT ETEA Ís $ 


Era mazima ddala ebyo bye basinza ebitali ye, 
(bisinzibwa mu) bukyamu. 


11 


AL — ITHBAAT 


Kitegeeza okunywezaawo obutuufu bw'okusinzibwa kwa 
Allah % yekka. Oluvannyuma Iw'okumanya nti byonna 
ebisinzibwa ebital Allah %¥% bisinzibwa mu bukyamu, 
n'okumanya nti Allah % yekka YA MZIpA mu butuufu, 
okunywezaawo okusinzibwa kwa Allah % yekka mu butuufu 
kiyitibwa 'Al — Ithbaat' era y'empagi ya Laa Ilaaha Ill'Allah 


ey'okubiri. 








'Al — Ithbaat' ky'ekitundu eky'okubiri eky'ekigambo Laa 
Ilaaha Tl'Allah ekiyitibwa IMWAllah ekitegeeza nti: 
'Okuggyako Allah'. Bul lw'ogamba nti ZH'Allah oba 
oyimirizaawo okusinzibwa kwa Allah % yekka mu butuufu. 
Yagamba Allah % ng'atuwa obujulizi bw'empagi eno 
ey'okubiri - era nga kitundu kya Aya 256 (Suuratul-Baqara) 
gye twalabye waggulu nti: 








ô äl LW OF AG ua aG 9 
N'akkiriza Allah (nti ye yekka asinzibwa mu butuufu), 


N'agamba % nti: 


SF CORS INA ALAS Y} 


Ekyo lwa kuba nga Mazima ddala Allah ye yekka 
(asinzibwa mu) butuufu 


Omulungi Omukkiriza, bwe weetegereza obulungi empagi ezo 
ebbiri ez'ekigambo Laa Ilaaha Til'Allah, n'enzivuunula 
entuufu ey'ekigambo ekyo gye twakulaze waggulu, okiraba 
bulungi nti Laa Ilaaha Tl'Allah kitegeeza kumenyawo shirik 


12 


yenna na kuyimirizaawo Tauhiid. Omuntu yenna atamenyawo 
bisinzibwa bīitali Allah % aba talna mpagi esooka 
ey'ekigambo Laa Ilaaha IIl'Allah ekitegeeza nti aba mushiriku 
omukaafiiri olw'obutaba na Laa Ilaaha Tl'Allah Abasiraamu 
bonna gye bakakasa obulungi nti ky'ekikolo ky'obusiraamu. 


Omuntu ateekeddwa okulangirira olutalo, n'okwesamba, 
n'okuwakanya, n'okuvumirira byonna ebisinzibwa ebitali Allah 
JE alyoke abe Omusiraamu. Bw'atakola bwatyo aba mukaafuri 
yennyini ow'ekikolo ne bw'aba ng'ekigambo Laa Ilaaha 
IIl'Allah tekimuva ku lulimi. Ow'ekitiibwa Allah 3%% yawaana 
Nabbi we Ibrahim %4 olw'engeri gye yateeka mu nkola 
empagi za Laa Ilaaha Tll'Allah ebbiri era n'atulagira 


tumufuule ekyokugoberera ekirungi. Yagamba Allah % 











pg A ss A Baez Bos bo A Sa orn 
aas Ka i Wep É eai yA AI AA E 3 la a SI EK G ; 
WA 22 G 2% 2ps 9I 1122 È A VI SAL 7 Ped 1 2AL 
ias AN aaa SEGR RIE ALILIA 
jaial LOES 7 


Mazima mulina eky'okulabirako era eky'okugoberera 
ekirungi mu Ibrahiim n'abo abaali awamu naye; Bwe 
baagamba abantu b'ekibiina kyabwe nti: Mazima ffe 
tubeesambye n'ebyo byonna bye musinza ebitali Allah. 
Tubeegaanye, era bweyolese obulabe n'obukyayi 
obw'olubeerera wakati waffe nammwe okutuusa lwe 


munakkiriza Allah omu yekka. 





N'amutenda era nti: 


Gi sO G a T laas L Aa MEF % 


” ” 


Jjukira mu kiseera (Nabbi) Ibrahiim we yagambira 
kitaawe n'abantu b'ekibiina kye nti: Mazima ddala nze 


nneesambye ebyo byonna bye musinza ebitali Allah. 
Okuggyako oyo yekka eyantonda (gwe nsinza) kubanga 


ddala y'ajja okunnungamya. 


N'omubaka Muhammad % n'atulaga nti ekigambo Laa Ilaaha 
Ml'Allah kigasa oyo yekka akyogera ng'amenyawo era 
ng'awakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah %. Yagamba 
mu Hadiith etunyumizibwa Twarig Ibn Ushaim # nti: 


d E Wezi AI da Ja ADI Ya L aa ASI A IA JG a 
CTED 


Oyo yenna agamba nti Laa Ilaaha Il'Allah, n'awakanya 
byonna ebisinzibwa ebitali Allah, omusaayi gwe n'emmaali 
ye byaziyizibwa okukwatibwako, era okubalibwa 
kwe kuli eri Allah. 


WEETEGEREZE BULUNGI 


Omulungi Omukkiriza, weetegereze bulungi eby'okulabirako 
bino wansi osobole okunnyonnyoka obulungi empagi za Laa 
Ilaaha Til'Allah n'engeri abantu gye bazimenyamu ne 
bakaafuwala kyokka ne basigala nga bo beerowooza okuba 
Abasiraamu. Anti bangi balowooza nti eddoboozi ly'ekigambo 
Laa Ilaaha Tl'Allah kye boogera lye libafuula Abasiraamu so 
ssi makulu g'ekigambo ekyo!! Bwe batyo ne bakyogeranga ku 
nnimi zaabwe buli kaseera ate nga n'okusamira bwe basamira!! 
Balowooza nti basobola okuba abakaafiiri Abasiraamu!!! 
Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi Raaji'uun. 


14 


Ekyokulabirako ekisooka 


Singa omuntu ayimirizaawo Esswala ettaano nga tewali n’emu 
emuyitako, kyokka ng'alina yirizi gye yeesigamira okumuwa 
emirimu oba emirembe oba obugagga oba obukuumi oba 
amagezi oba oluzaalo, oba obuwanguzi, oba obulungi, oba 
emikisa, oba obuganzi, oba ekintu kyonna ekiteekeddwa 
okusabibwa Allah yekka, Esswala ze n'emirimu emirala 
gyonna emirungi tabifunamu mpeera yonna kubanga 
tamenyangawo kusinzibwa kwa yirizi ate nga y'empagi esooka 
(okumenyawo ebisinzibwa ebitali Allah 38). 


Asinza Allah % n'amusaba by'amusabye, ng'ate bw'asinza ne 
yirizi ng'agisaba enzaalo n'obugagga n'obuganzi n'ebirala. Oyo 
nno ye shiriki yennyini; Okusinza Allah ng'omusinzizaako 
ebintu ebirala. Kitegeeza nti omuntu oyo ssi Musiraamu wadde 
yeeyita Musiraamu kubanga talina kigambo Laa ilaaha 
Tl'Allah ekikolebwa empagi ebbiri ze tulabye waggulu. 


Eky'okulabirako eky'okubiri 


Singa omuntu ayokya ttanuulu, n'agisalira enkoko mbu esobole 
okuggya, omuntu oyo aba mukaafiiri kubanga akyalina 
amaanyi g'asinza era g'ayiira omusaayi gw'enkoko gasobole 
okuggyisa ttanuulu ye. Amaanyi ago - g'atasobola 
kwennyonnyola wadde okugannyonnyola omuntu omulala - 
gaatamenyangawo era g'akkiririzaamu n'ageesigamira ge 
gamufuula omukaafiiri wadde ye yeeyita Musiraamu nga 
n'esswala temuyitako. 


Ateekeddwa okusooka okumenyawo amaanyi ago shaitwan ge 


yamuwundira n'agakkiririzaamu, ne yeesigamira Allah % nti 
ye yekka alina obusobozi obuggyisa ttanuulu eyo era ye yekka 


15 


ateekeddwa okwesigamirwa ku kuggya kwayo, awo n'alyoka 
aba Omusiraamu. Bw'atakola bw'atyo, asigala mukaafuri 
yennyini wadde nga tava mu muzikiti. N'abasalira emisingi, 
obusolya, amakubo, emizimu, lubaale n'ebirala, bonna 
bakaafuwala ne bava mu Busiraamu. Yagamba Allah % nti: 





n 2. 2 Z oA y aAA S IAA Aon Ga Ka 
EE LOEIT O T EATERS 


Bagambe nti: Mazima okusaala kwange, n'okusala 
kwange, n'obulamu bwange, n'okufa kwange (byonna) bya 
Allah omulezi w'ebitonde. Tagattibwako kintu kyonna. 


Eky'okulabirako eky'okusatu 


Singa omusajja aba Imaam wa Masjid, nga y'asaaza 
Abasiraamu mu kitundu ekyo n'abasomesa n'eddiini, era nga 
y'anaaza abafu era n'abasaalira kyokka nga yomu ate 
abalagula n'ababuulira ababaloga oba y'abawa eddagala 
erikwata ababbi oba y'abawa eddogo ly'obuganzi oba 
ery okwawukanya abafumbo, y'abawa eddagala ly’okufuna 
emirimo oba yirizi ze basiba mu baana n'ebirala ebifaananako 
bwe bityo, omusajja oyo aba mukaafiiri olw'okuba 
tamenyangawo bisinzibwa bitali Allah % wadde adyekadyeka 
abantu nti asinza Allah 3%. 


Tafuna mpeera yonna mu mulimo gwonna mu maaso ga Allah 
YE wadde ng'asaala n'asaaza n'abantu, n'ababuulirira n'akola 
n'emirimo emirala egy’eddiini. Anti 'omukubi w'ekitabo' aba 
musamize omukaafiiri omubi ennyo okusinga abasamize 
abateeyita Basiraamu. Anti ye alowoozesa ba lunkupe b'eddiini 


1 


nti byakola biri mu ddiini. Yagamba Allah % nti: 


16 


NAE KO AI IA UJANA JE SAKA 


Singa wangattako ekintu kyonna, emirimu gyo gyonna 
gyalisaanyewo era waalibeeredde ddala mw'abo 
abafaafaaganiddwa. 


Eky'okulabirako eky'okuna 


Singa omuntu afuna obuzibu mu mirimo gye oba mu bufumbo 
bwe oba mu nsonga yonna, n'agendako mu kyalo gy'azaalibwa 
mbu empewo zimufuuweko ebibadde byesibye bitaggulukuke, 
oba n'alima ku ntaana mbu asanyuse abafu abazirimu 
abaanyiga olw'okubasuulirira ne bakwata riziki ye, oyo naye 
aba mukaafuri wadde yeeyita Musiraamu nga ne ku jjuma 
y'asooka mu muzikiti. 


Anti tamenyangawo kusinzibwa kwa mpewo n'okusinzibwa 
kw'abafu ate ng'okumenyawo ebisinzibwa ebitali Allah % 
y'empagi ya Laa ilaaha IIWAllah esooka. Ateekeddwa 
okusooka okumenyawo okusinzibwa kw'empewo ezo n'abafu 
abali mu ntaana ne yeesigamira Allah % yekka era 
n'awanjagira ye yekka okutereeza eby'enfuna bye oba 
obufumbo bwe oba ekizibu kyonna ky'aba alina. Bw'atakola 
bw'atyo, aba mukaafiiri ow'ekikolo wadde yeeyita Hajjat oba 
Hajj nga n'e Makka agenda buli mwaka. Yagamba Allah % nti: 








àe Z 
o£ WI V AA AE AA y 2e Z > >” wa 
IA ii é i A U OLS Y 


Allah bw'akutuusaako omutawaana, tewali kiyinza 
kugukuggyako okuggyako ye. 


17 


Eky'okulabirako eky'okutaano 


Singa omuntu aba n'enzikiriza nti waliwo ekintu ekitta abantu 
ekitali Allah kye bayita olumbe, era nga buli afa balina 
okukungaana ne balwanyisa olumbe olwo olwamusse ne 
balufulumya, bonna abalwabya bakaafuwala ne bava mu 
Busiraamu olwa shirik gwe bakoze mu Rubuubiyyah. Awona 
obukaafiiri y'oyo yekka amatira nti tewali kibatta okuggyako 
Allah era n'amenyawo ekintu ekyo abashiriku kye bayita 
olumbe. Yagamba Allah nti: 


E PANDA wo IDADI AI 2A Da LAI 
yA 


TE E ORI DAET 


Era y’oyo awa obulamu era atta, era y’akyusa ekiro 
n’emisana, Abaffe! Temulina magezi?! 


Ayabya olumbe alimu embeera ssatu: Ayabya olumbe 
oluganda olw’ebyobuwangwa olulimu okufulumya olumbe, 
okulya akatogo akataliimu munnyo, omutwe gw'ente gwa 
bajjwa, okusumika omusika, aba mukaafiiri. N'azimba 
obuzimbi ekidaala akaafuwala, anti talina njawulo n'azimba 
kereziya ne bw'ateenyigira mu mmisa. 


Embeera ey'okubiri kwe kulutuuma edduwa kyokka mu 
dduwa eyo ne mukolerwamu ebikolebwa mu lumbe oluganda 
bye tulabye waggulu. Olumbe balufulumya ku makya ate 
omuwalimu ye n'atuuka ku ssaawa y'emmere ne basoma 
edduwa ne balya ne baabuka. Ogwo omukolo nagwo 
agwenyigiramu ng'akimanyidde ddala nti bwe gutyo bwe 
gufaanana akaafuwala olwa shirik agulimu. Eky'okugutuuma 
edduwa tekibawonya bukaafiiri. 


Embeera ey’okusatu, kwe kukungaana ne basoma edduwa ne 
batateekamu shirik akolebwa mu lumbe olw'obuwangwa, bo 


18 


ne bakoma ku kusoma dduwa ne balya ne baabuka. Abo 
tebakaafuwala wabula baba Basiraamu aboonoonefu abakoze 
ezzambi eddene erya bid'a. Kyokka singa basabira ku kabaane 
ne bakatuma kabatwalire edduwa zaabwe eri Allah, awo baba 
bakoze shirik. 


Eby'okulabirako ebyo ebina, bimala bulungi Omusiraamu 
okutegeera empagi za Laa ilaaha IIl'Allah n'engeri abantu 
abangi gye bakaafuwalamu ne basigala nga beeyita bweyisi 
Basiraamu. Omusiraamu bw'annyonnyoka obulungi empagi 
ezo ebbiri, kimwanguyira okukuuma enzikiriza ye n'atafaanana 
ng'abangi abasaala kyokka nga balina amasabo, oba nga 
bagagendamu, oba nga baalula abalongo, oba nga balina 
ebyoto bya lubaale ebitazikira, oba nga bagema enkuba, oba 
nga bafuuwa emmindi ey'eddogo, oba nga batunda ebintu 
ebyeyambisibwa mu shirik, oba nga beeyalira Kabaka ku ttaka, 
oba nga bakutamira abalamuzi mu makooti, oba nga basalira 
emisinji gy'ebizimbe embuzi, oba nga beeraguzalaguza - 
n'ebikolwa ebirala ebingi ennyo Abasiraamu abamu bye 
bawangaalirako ne bakaafuwala ne bafuuka enku z'omuliro 
Jahannam ez'olubeerera. 


19 


KYA NNAKU NNYO 


Kya nnaku nnyo nti abantu bangi bwe bakola shiriki abaggya 
mu Busiraamu, ne bategeezebwa nti kye bakoze kibaggya mu 
Busiraamu, beesekera bwesekezi ne bagamba nti: “tuva tutya 
mu Busiraamu nga twogera Laa ilaaha IWAllah?!” 
Olw'entegeera yaabwe ennema, balowooza nti ekigambo ekyo 
ekisinga ebigambo byonna ekitiibwa kyogerwa bwogerwa 
tekirina makulu gonna!! Ebigambo byonna birina amakulu 
okuggyako ekigambo Laa ilaaha Tll'Allah - ekisinga 
ebigambo byonna ekitiibwa?! Mbu kyo oyatula kyatule ne 
weekolera by'oyagala!! 


N'obasanga nga basaala ng’ate balina ebigali wansi w'ebitanda 
mbu ebibaleetera obugagga oba emirembe! N'obasanga nga 
basiiba kyokka ng'ebizibu byabwe babimalira mu basamize 
oba nga balogo, abalala balina obuyumba mbu omubeera 
empewo z'ekika, abalala baalula abalongo mbu baleme 
okubatuusaako emitawaana - nga beesigudde eky'okuba nti 
boogera Laa ilaaha Tll'Allah!! N'omusanga ng'atikkidde 
enkoofiira oba nga yeebikkiridde kyokka nga y'atunda 
emmindi, ensumbi, ensimbi enganda, obusolo obukaze, endeku 
ez’embalabe, n'ebirala ebikozesebwa mu shirik!! 


Beerabidde nti oyo shirik gwe bakola amenyawo Obusiraamu 
bwabwe n'okusinza kwabwe kwonna. Era beerabidde nti 
ekigambo Laa ilaaha Tll'Allah kye boogera entakera 
kibalagira kumenyawo shiriki waabwe balyoke babeere 
Abasiraamu. Era beerabidde nti okusaala kwe basaala, 
n'okusiiba, ne Hijja n'emirimo emirala emirungi gye bakola 
tegirina mugaso gwonna gye bali kubanga Allah æ takkiriza 
kusinza kwa mukaafiiri yenna ne bwe kuyitirira. Yagamba 
Allah 38 ng'atubuulira ky'alikola emirimo gy'abakaafiirı ku 
lunaku lw'enkomerero nti: 


20 


I IOLI L r > 


CTE | O Ta ai Jat ia ilet G Ís y 


Olwo ne tukyukira emirimo gyabwe (emirungi) gye 
baakola (ku nsi), ne tugifuula ng'enfuufu efuumuddwa 
n'ebuna (wonna mu bbanga) 


N'agamba Allah X: 





22A A 232 712A T YA 


AAA KAWA Í is mi aa A ol agaa Gg y 


Tewali nsonga ndala yagaanyisa saddaaka zaabwe 
okukkirizibwa okuggyako lwa kuba nti mazima ddala 
baakaafuwalira Allah n'omubaka we 


Abantu abo era beerabidde nti olulimi Iw”omuntu terujja lwa 
kwogera kigambo “muliro” wadde okuba nti bwe lwogera 
ekigambo “bugagga” nti olwo nannyini lwo aba afuuse 
mugagga. Omuntu asobola okufa obunnyogovu nga 
bw'aleekaana ekigambo 'muliro'. N'omulala asobola okufa 
obwavu ng'ekigambo 'bugagga' tekimuva ku lulimi. Ekigambo 
obugambo tekiba na mugaso singa tekigoberezebwako mbeera 
zikinywezaawo. Bwe kityo n'ekigambo Laa Ilaaha IIl'Allah 
tekirina mugaso eri oyo akyogera obwogezi nga tamanyi kye 
kitegeeza oba akola ebikimenyawo — weegendereze. 


21 


'LAA ILAAHA ILL'ALLAH' 
MU BIKOLWA 


Owange ggwe Omusiraamu ayagala okugasibwa ekigambo 
Laa ilaaha Ill'Allah, bw'oti bw'oteekeddwa okukiteeka mu 
nkola kiryoke kikugase era olyoke obe Omusiraamu: Buli 
lw'ogamba nti Laa ilaaha, nga tonnamalayo nti TH'Allah, oba 
omenyawo era ng'owakanya essabo mu mpakanya ssatu: 


Esooka: Okuba nga tolina ssabo. Tolirina mu muzimbo, oba 
gwa ssubi, oba bbaati, oba ttegula, oba liri mu kalina waggulu 
oba liri mu ddiiro lyo, oba liri mu nsawo otambula nalyo. 
Oteeka obuti ne kafunkunaali omulala mu nsawo n'otembeeya 
shirik oyo nga bw'ogenda mu maka g'abantu nga bw'obabuuza 
oba balina ebizibu obibamalire. 


Bw'oba olina essabo mu mbeera yonna, oba mukaafiiri 
ow'ekikolo olw'okuba tolina Laa ilaaha era tomenyangawo 
bisinzibwa bitali Allah %. Omuntu yenna alina essabo aba 
mukaafiiri ne bwe yeeyita Sheikh, oba Hajj, oba Hajjat, ne 
bw'aba alina ebitendo by'abasiraamu byonna ebyokungulu. 
Yagamba Ow'ekitiibwa Allah % nti: 


Wa AS, EAS e AA AA AA AEK A Y 
ENEE LORT: sii 


Oyo yenna asinza Allah ng'amusinzizaako ekintu ekirala 
ky'atalinaako bujulizi (bukigwanyisa kusinzibwa), mazima 
wa kwennyonnyolako eri Omulezi we (Allah). Mazima 
abakaafiiri ssi ba kuwona. 


Ey'okubiri: Okuba nga togenda mu ssabo. Buli Iw'ogamba nti 
Laa ilaaha oba omenyawo okugenda mu ssabo okusinza 


22 





lubaale ng'omusaba ebintu ebiteekeddwa okusabibwa Allah $% 
yekka. Bw'oba ng'ogenda mu ssabo okumalirayo ekizibu 
kyonna, ng'okunoonyezaayo ekintu kyo ekyakubulako, oba 
okuttirayo omusango, oba okuwonerayo obulwadde, oba 
okunoonyezaayo oluzaalo, oba okunoonyezaayo obuganzi, oba 
emirimu, oba obukuumi, oba obufumbo, oba obugagga, oba 
emirembe, oba amagezi, oba abaguzi, oba emikisa, oba 
obufuzi, oba obulungi, oba okuyisaamu ebiwandiiko byo ofune 
omulimo, oba ofune visa, oba okufunayo eddagala erikwata 
ababbi, oba abenzi, oba okuloga omuntu, oba okweggyako 
eddogo eryakusindikirwa, oba mbu okwegobako ebisiraani, 
oba olw'okukuzibwa ku mulimu, oba olw'ensonga yonna, oba 
okaafuwadde ng'ovudde mu Busiraamu ne bw'oba wazaalibwa 
ku Kaaba, mu kisiibo, ku lunaku olw'ejjuma. 


Gwe tolaba nga Abu Twalib yazaalibwa Makka, yali mwogezi 
wa luwarabu, yali Taata wa Nabbi omuto, yamulwanirira 
obutatuusibwako buzibu bwonna? Kyokka olw'obutamenyawo 
bisinzibwa bitali Allah yafa mukaafiiri. Yagamba Allah W 
ng'atutegeeza nti asinza ekitali ye aba mukaafiiri nti: 





do 
i A o wi UA 
Jali { © GaS Kp o ALATI Kuu X 


Ne bimuziyiza ebyo bye yali asinza ebitali Allah 
(okugoberera eddiini entuufu), Mazima yali mu 
kibiina kikaafiiri. 


Ey'okusatu: Okumatira nti omusamize n'omushiriku yenna 
aba mukaafiiri. Buli lw'ogamba nti Laa ilaaha oba olangiridde 
olutalo ku buli yenna asinza ekitali Allah % era oba 
omulangiriddeko obukaafiiri. Tekimala okuba nga tolina ssabo 
wadde okuba nti toligendamu. Shirik oteekeddwa okumuyita 
shirik ne Tauhiid oteekeddwa okumuyita Tauhiid. Tosobola 
kukkiriza kusaazibwa mushiriku yenna wadde yeeyita Sheikh 


23 


era tosobola kumusaalira ng'afudde ne bw'aba y'abadde asinga 
abantu bonna ku kitundu okusoma Qur'aan n'okwogera 
oluwarabu. 


Anti okimanyi bulungi nti omushiriku aba mukaafiiri ate 
ng'omukaafuri takkirizibwa kusaza Basiraamu era 
omukaafiiri tebamusaalira ng'afudde. Tosobola kufuula 
mushiriku mukwano gwo, tosobola kunakuwala ng'afudde, 
wabula oba mw'abo abasanyuka n'okwebaza Allah 3% 
olw'okuggyawo ekyenyinyalwa ekibadde kiswaza eddiini 
y'omutonzi nga kyeyita ekisiraamu ate nga kikaafiiri 
eky'ekikolo. Yagamba Allah X% ng'atugaana okusaalira 
omukaafiiri yenna ng'afudde nti: 


ar- R IAZ >A à >< ALIA YE EA A Aro na w AR G 
cal guyo adb E el a e Yla SL i y |x Jey y 
“o a È A ALIAL 
iaaii g OROM AEN 
Era tekakutandanga n'osaalira omuntu yenna aba afudde 
mubo, era toyimiriranga ku ntaana ye. Mazima 
baakaafuwalira Allah n'omubaka we ne 
bafa nga boonoonefu. 


Singa omuntu abuuzibwa ennamula y'obusiraamu ku muntu 
amalira ebizibu bye mu ssabo, n'ayanukula nti: “Owange, 
abantu balina ebizibu byabwe, wadde nze sigendayo, 
sivumirira bagendayo!!” Oba n'abuuzibwa ku balina amasabo 
oba ebigali wansi w'ebitanda oba abeesiba zi yirizi, n’agamba 
nti: “Nze sisamira, nsinza Allah % yekka, era n'ebyo bye 
mwogeddeko sibirina wabula, nze sivumirira bya buwangwa 
bya bantu.” Afaananako bw'atyo abeera mukaafiiri yennyini 
ow'ekikolo wadde talina ssabo nga n'okuligendamu 
taligendamu - olw'okuba tamenyangawo bisinzibwa bitali 
Allah 38 era tamatiranga nti okusinza ekitali Allah % 
kifulumya omuntu mu Busiraamu. 


24 


SEA 





Omuntu atalina lutalo ku bisinzibwa ebitali Allah % aba 
Mukaafiiri. Anti tukirabye bulungi okuva waggulu nti 
Obusiraamu kwe kumenyawo, n'okuwakanya, n'okukyawa, 
n'okuvumirira, n'okutamwa, n'okukkakkanya, n'okulengezza 
byonna ebisinzibwa ebitali Allah % n'abo bonna ababisinza. 
Era tukirabye nti Omukkiriza ow'amazima asanyuka 
olw'okusaanawo kw'obukaafiiri. Tasobola kwesiba mbugo 
n'akungubaga, n'ayogera ebikankana, ng'amasiro - g'amanyi 
obulungi nti lye limu ku materekero ga lubaale - gayidde. 


Laa ilaaha Ill'Allah egasa oyo yekka amenyawo byonna 
ebisinzibwa ebitali Allah 3%, n'alangirira mu bulamu bwe nti 
byonna bisinzibwa mu bukyamu, n'amatira nti Allah 35 yekka 
y'asinzibwa mu butuufu. Laa ilaaha IIl'Allah tegasa agyogera 
nga tawakanya kusinzibwa kw'ebyo byonna ebitali Allah % ne 
bw'aba ng'obulamu bwe bwonna tava mu kkanzu na nkoofiira. 





25 


'LAA ILAAHA ILL'ALLAH' 
DDOBOOZI OBA MAKULU? 


Ow’ekitiibwa Omusiraamu, bwe weetegereza embeera 
z'abantu olwa leero, okiraba bulungi nti Abasiraamu bangi 
balowooza nti ekifuula omuntu Omusiraamu ddoboozi lya 
kigambo Laa ilaaha Til'Allah so ssi makulu gaakyo! 
Y'ensonga lwaki osanga omuntu ng'asiiba enjala mu 
Ramadhan kyokka ng'eka alina ebigali wansi w'ebitanda! 


Y'ensonga lwaki waliwo omuntu aggalawo edduuka lye 
n'agenda asaale kyokka nga mu dduuka aggaliddemu yirizi 
mbu emuleetera ba kasitoma! Oba ekibbo ekirimu emmwanyi! 
Y'ensonga lwaki osanga omuntu agenda e Makka n'akola Hijja 
kyokka ng'asiiba mu masabo! Y'ensonga lwaki omuntu 
ayambala enkoofiira kyokka nga tagoba kasitoma asoose oba 
nga tagaba bbanja ku makya! 


Y'ensonga lwaki osanga omukyala eyeebikkiridde kyokka 
ng'atunda ebintu ebikozesebwa mu shirik ng'ensumbi, eminya 
emikalu, goonya enkalu, ebisosonko by'amakovu, endeku 
ez'embalabe, emmindi ez'emimwa omusanvu ne kazambizambi 
omulala! Y'ensonga lwaki omukyala yeeyita Omusiraamu 
kyokka ng'omuntu we bw'afiira mu nnyanja omulambo ne 
gubula, akwata amabeere n'aguyita mbu gujje guyonke! 


Shaitwan yamugamba nti: gwe kanya kwogera kigambo Laa 
ilaaha Til'Allah, oli Musiramu wadde osamira! Oli 
Musiraamu wadde oyalula abalongo! Oli Musiraamu wadde 
weeyambulula ebisiraani mu masanganzira! Oli Musiraamu 
wadde abaana bo wabateekamu yirizi! Oli Musiraamu wadde 
oli mulogo! Subhaanallah!! Subhaanallah!! 


26 


Mu kifo kino twagala okumanya, ddala eddoboozi ly'ekigambo 
Laa ilaaha Tll'Allah lye lifuula omuntu Omusiraamu oba 
makulu g'ekigambo ekyo? Weetegereze bulungi Hadiith eno 
wansi n'obujulizi obulala bwe tugenda okuleeta otegeere 
ensonga eno ewangaaliza abangi mu bukaafiiri nga bbo beeyita 
Basiraamu. Hadiith eva ku Usaama Ibn Zaid 4, agamba nti: 


ai N WA Ua 
E gy abog AE Sai SA AA AI IA G agi 
NEER AAA WAA EA EE 
EEREN Jya EEG 
(adle gin) agl GS Ji caki 


Omubaka wa Allah yatusindika mu lutalo mu kifo 
ekiyitibwa Al-Khuraqat, ne tubakeera ne tubazingako. Nze 
n'omusajja omulala gwe nnali naye mu ba Answari ne 
tufunza omulabe mu bo. Bwe twamufundiza ddala, 
n'agamba nti Laa ilaaha Ill'Allah, Answari gwe nnali naye 
n'amuleka nze ne ngenda mu maaso ne mmufumita effumu 
lyange okutuusa lwe nnamutta. Bwe twaddayo, amawulire 
ne gatuuka eri Nabbi %, nangamba nti: Owange ggwe 
Usaama! Wamusse ng'amaze okwogera ekigambo Laa 
ilaaha IIAllah? Ne mmugamba nti: Yakyogedde lwa 
kwetaasa. Omubaka wa Allah teyalekera awo kuddingana 
kibuuzo ekyo okutuusa lwe nneegomba okuba nti bulijjo 
ssiri Musiraamu nsiramuke kw'olwo. (Anti okusiramuka 
kumenyawo amazambi agaakulembera). 


Hadiith eno ku nsonga gye tuliko, tugiggyamu obujulizi bwa 
nsonga bbiri. Obujulizi obusooka: Omuntu bw'aba tabadde 
Musiraamu, n'ayogera ekigambo Laa ilaaha IMWAllah 
n'agamba nti asiramuse, omuntu oyo tukkiriza ky'ayogedde era 


27 


ne bwe lubeera lutalo ng'abadde mulabe tetukkirizibwa 
kumutta. Bw'afa oluvannyuma lw'okukyogera tumusaalira era 
ne tumuziika ng'omusiraamu. Obujulizi bw'ekyo ye Hadiith 
eyo; anti Nabbi £ yanenya Usaama 4» olunenya olw'amaanyi 
olw'okutta omusajja eyali mu balabe abatta Abasiraamu 
oluvannyuma lw'okwogera ekigambo Laa ilaaha IIAllah. 


Obujulizi obw”okubiri: Eky'okuba nti omusajja oyo tumuyita 
Musiraamu oluvannyuma lw'okwogera ekigambo Laa ilaaha 
Il'Allah, tekiggyawo kuba nti asobola okuba ng'akyogedde 
lwa kwetaasa so ssi lwa kusiramuka. Wabula olw'okuba 
tetulina busobozi bumanyira ddala kimuli ku mutima, kye tuva 
tutwala ekyokungulu nti akyogedde lwa kusiramuka era ne 
tumuyita Omusiraamu. 


Obujulizi obulaga nti asobola okukyogera olw'ensonga endala 
kyokka nga takyogedde Iwa kusiramuka, kwe kuba nti Usaama 
Ibn Zaid æ bwe yeewozaako n'agamba Nabbi % nti: 
"Yakyogedde Iwa kwetaasa", Nabbi teyawakanya ntegeera ya 
Usama && nti omuntu asobola okukyogera nga 
tagendereddeemu kusiramuka era teyamugamba nti: "Nedda, 
buli akyogera aba akyogedde lwa kusiramuka", wabula 
yamunenya olw'okuba talina busobozi bulaba kiri mu mutima 
gwe asobole okumanyira ddala oba akyogedde Iwa kusiramuka 
oba lwa bigendererwa birala ng'okwetaasa. Y'ensonga lwaki 
mu kkubo lya Hadiith eno eddala, Usama 4» bwe yeewozaako 
nti: "Owange ggwe Omubaka wa Allah! Yakyogedde lwa 
kwetaasa butattibwa", Nabbi % yamubuuza nti: 


WÍ JÉ É ga b GÉ LI i Jag UA aiig a Sy i Y éf 
cle gin) TY al GGI i dni S Cii 


Yagambye nti Laa ilaaha Ill'Allah n'ogenda mu maaso 
n'omutta?! Ne mmugamba nti owange ggwe Omubaka wa 


28 


Allah! Teyakyogedde okuggyako Iwa kutya kitala. 
N'agamba nti: Lwaki tewasoose kumwasa kifuba 
n'okakasa nti akyogedde lwa kusiramuka 
oba lwa nsonga ndala? 


Bwe weetegereza ensonga ezo ebbiri, okiraba bulungi nti 
eddoboozi ly'ekigambo Laa ilaaha Il'Allah omuntu ly'ayatula 
n'ayitibwa Omusiraamu ku ngulu ssi lye limufuula 
Omusiraamu munda wabula ekimufuula Omusiraamu kungulu 
ne munda kwe kuba ng'ayogedde ekigambo ekyo ng'akkiririza 
mu makulu gaakyo n'ekigendererwa ky'okusiramuka. 


Olw'okuba ayogera ekigambo ekyo aba yeemanyi bulungi 
ekimuli mu mutima abalala kye batasobola kumanya, 
bw'akyogera olw'okusiramuka aba  asobola bulungi 
okwemanya nti afuuse Musiraamu, era bw'aba takyogedde lwa 
kusiramuka, aba asobola okwemanya nti wadde akyogedde 
naye akyogedde lwa musajja gw'ayagala okufumbirwa, oba 
olw'omukyala gw'ayagala okuwasa, oba olw'omulimo, oba 
olw'okwetaasa, oba olw'okubega Abasiraamu, oba olw'ensonga 
endala. N'olwekyo, aba yeemanyi bulungi nti mukaafuri wadde 
nga ffe tumuyita Musiraamu olw'obutamanya bimuli mu 
mutima. 


Kyokka omuntu oyo singa awangaala n'abasiraamu omutima 
gwe ne gwagala Obusiraamu mu mazima, tetumugamba 
kuddamu kuleeta Shahaada bupya, wabula alongoosa 
bulongoosa Busiraamu bwe n'aba Omusiraamu omujjuvu. Ate 
singa  omuntu  anywerera ku bigendererwa bye 
ebyamudyekesadyekesa abantu nti asiramuse kyokka nga 
tasiramuse, ng'omukyala alimba nti asiramuse kyokka nga 
mwami gw'ayagala so ssi Busiraamu era n'anywerera ku 
mbeera eyo era ng'agamba mu mutima gwe nti omwami we 
oyo gw'ayagala n'amala afa oba ne baawukana, addayo mu 


29 


kkeleziya oba mu kkanisa n'asabira eyo, oyo aba mukaafuri era 
omunnanfuusi atasiramukangako wadde yayogera ekigambo 
Laa ilaaha Ill'Allah n'alimba abantu nti asiramuse n'okusaala 
n'asaala. 


Ffe olw'okuba tetumanyi bimuli munda, bw'afa tumusaalira era 
ne tumukolako emikolo gyonna egikolebwa ku mufu 
Omusiraamu, kyokka ekyo tekimufuula Musiraamu era 
tekimuwonya kubeera mu muliro obugenderevu 
n'obugenderevu kubanga Allah % amanyi ebiri mu mitima 
akimanyi bulungi nti mukaafiri wadde ffe tumuyita 
Musiraamu olw'ebyo by'ayolesa gye tuli. 





Ekigendererwa mu kukulaga ensonga zino, kukukakasa nti 
eddoboozi lya Laa ilaaha IWAllah ssi ly’'erikufuula 
Omusiraamu wabula amakulu g'ekigambo ekyo ky'oyatula ge 
gakufuula Omusiraamu. Oleke kusamira nga shaitwan 
eyakolimirwa bw'ekugumya nti tofaayo, gwe kasita oyogera 
Laa ilaaha IIIAllah. Kimanye nti omuntu asobola okwogera 
ekigambo Laa ilaaha Ill'Allah buli kaseera kyokka nga 
mukaafiiri yennyini ow'ekikolo. 


Bw'aba ng'omuntu ayingira obuyingizi mu Busiraamu, 
amakulu g'ekigambo Laa ilaaha Tll'Allah ge gamufuula 
Omusiraamu ow'amazima so ssi ddoboozi nga bwe tukirabye 
waggulu, kati kiri kitya ku muntu awangaalidde mu Busiraamu 
emyaka n'ebisiibo nga bw'akola shirik nga yeesigudde 
eddoboozi lya Laa ilaaha TIl'Allah?!!! 


30 


OBUJULIZI OBULALA 


Obujulizi obulala bungi nnyo obulaga nti amakulu g'ekigambo 
Laa ilaaha Tll'Allah ge gafuula akyogedde Omusiraamu 
ow'amazima so ssi ddoboozi lyakyo. Katulabeko obumu ku 
bwo. 


Singa eddoboozi ly'ekigambo Laa ilaaha Ill'Allah Iye lifuula 
omuntu Omusiraamu, abakaafiiri Abaguraish tebaalirwanye na 
mubaka Muhammad % olw'okubagamba bagambe nti “Laa 
ilaaha Til'Allah’. Buli omu yalikyatudde bwatuzi nga 
yeddirayo ku masanamu ge ng'asinza. Wabula baagaana 
okukyatula era ne bamwolekeza obulabe obwa buli kika 
okumala emyaka egisukka mu abiri kubanga baali bakimanyi 
bulungi nti okukyatula kitegeeza kumenyawo kusinzibwa 
kw'amasanamu gaabwe ate nga tebaali beetegefu kugavaako. 
Omubaka Muhammad ££ bwe yabagambanga nti: 


Cila III MI KI e 
(AL! NE oy iey oe 834 sY! IA darp g OLS nlg aa oly) 


Abange mmwe abantu! Mugambe nti: Laa ilaaha 
Il'Allah, mufune okwesiima. 


Baamwanukula mu kwewuunya okw'okwekaza 
n'okwekangabiriza nti: 


1R ZLS Z ” PA Loop) 


na { SE i BVS S ESS y 
Abaffe! Ebisinzibwa ebingi (bye tubadde tusinza byonna 


abimenyewo), n'abifuula Omu yekka nti y'ateekeddwa 
okusinzibwa?! Mazima kino kintu kya kyewuunyo nnyo. 


31 


Baategeera nti ky'ategeeza mu kwogera ekigambo Laa ilaaha 
II 'Allah kumenyawo bisinzibwa byabwe byonna 
bayimirizeewo okusinzibwa kwa Allah 4£$ yekka. Tebaategeera 
nti abagamba kukyogera bwogezi ate basigale nga basinza 
amasanamu ng'abashiriku b'olwaleero bwe bakola. Abashiriku 
ab'edda baategeera amakulu g'ekigambo Laa ilaaha Ill'Allah 
okusinga abashiriku abeeyita Abasiraamu olwaleero bwe 
bakitegeera. 


Anti ab'ennaku zino tebasanga buzibu kukyatula ate nga bwe 
basamira, so ate ab'edda abataayagala kusinza Allah 35 yekka, 
baagugubanga ne bagaana okukyogera kubanga baamanya nti 
okukyogera kitegeeza kumenyawo masanamu gaabwe n'ebirala 
bye baasinzanga ebitali Allah %; basinze Allah % yekka. Singa 
Laa ilaaha Tll'Allah ddoboozi buloboozi, baalikyogedde 
bwogezi ne beddirayo ku masanamu gaabwe ne basinza. Gwe 
tolaba nga n'omukatuliki akimanyi bulungi nti bw'akyogera 
aba amenyewo okukoowoola Yesu ne Bukira Maariya 
n'okufukaamirira obubumbe ng’afuuse Musiraamu? 


Obujulizi obulala obulaga nti okwogera obwogezi ekigambo 
Laa ilaaha IIlAllah ng'omutima tegukkiririza mu makulu 
gaakyo oba nga tegugakolerako tekiwonya muntu bukaafiiri, 
ky'ekigambo ky'ow'ekitiibwa Allah 4%. Yagamba nti: 





WA Wa dts ASi ait Al En dsa éa Y 


Ne mu bantu mulimu abagamba nti: Tukkiriza Allah 
n'olunaku lw'enkomerero ng'ate ssi bakkiriza! 


Ow'ekitiibwa Allah 3% atutegeeza mu Aya eyo ne mu Aya 
endala nnyingi nti waliwo abantu abayisa ku nnimi zaabwe 
ebigambo by'obukkiriza - nga Laa ilaaha Ill'Allah kyokka nga 
bakaafiiri. Allah % ky'ayagala tutegeere mu Aya eyo kiri nti 


52 





Obukkiriza obwokumumwa kwokka nga tebuliiyo mu mutima 
buba bunnanfuusi bwennyini obuteekesa omuntu wansi 
w'abakaafuri mu muliro Jahannama. Obunnanfuusi kwe 
kwolesa Obukkiriza kungulu nga munda okweseeyo bukaafiri. 


Bwe weetegereza ensonga eyo, olowooza ki ku beeyita 
Abasiraamu kyokka ng'ekigambo Laa ilaaha T'Allah 
tebakirinaamu mugaso gwonna okuggyako okukyekangirako 
obumyanso - kyokka nga ku shirik kwe bawangaalira?! 
Bakkiririza mu biggwa! Balina amasabo! Ebizibu byabwe 
babimalira mu masabo! Balina ebyoto bya lubaale ebitazikira! 


Balina entanga mu miryango! Balina ebigali wansi w'ebitanda! 
Bafuuwa emmindi ey'eddogo! Beeyalira Kabaka ku ttaka! 
Balogo! Bannabyabufuzi abasoma emmisa mu makanisa 
n'amakeleziya nga banoonya obululu oba mbu nga beebaza 
abalonzi! Abaabya ennyimbe ne basumika abasika ne 
babalaamira empewo za bajjajja! Mbu ejjirikiti terifumbisibwa 
era mbu kwe kusuulibwa n'enkoko oba embuzi oba ensolo 
yonna efudde! 


Abeeraguza n'omuntu gwe basoose okusisinkana mu lugendo, 
oba okusala kw'emmese, oba okukaaba kwa mp'abaana, oba 
sekkoteka mu lusuku mbu y'akoteka amatooke, oba 
namunyenya mbu abika, oba mbu enjuki ezunza mugenyi, oba 
abasiiyibwa engalo mbu nga bagenda okufuna ensimbi, oba 
abasulwa ebisulo eby'essanyu oba eby'okukaaba! 


Banaaza abaana baabwe abawala olweza ne kayaayaana mbu 
abasajja babayaayaanire! Basulika enseenene gye basoose 
okukwata! Abagamba nti kulubazzi bajjabajja omuganda 
guwere! Ababuuza kamusungusungu gye balifuumbirwa! 
Abatasuula kalera ka mwana! Abasuula ebyoya by'enseenene 
n'ebisusunku by'amagi n'ebikuta by'ebinyebwa mu sitenseni! 


33 


Ababuuka emmere esiridde ne basuula essaaniiko mu kyoto! 
Abaliisa abaami baabwe ebitaliika mbu babaagale nnyo! 
Abatabuuza nga babyala! Abatabuuza nga bazze okukuula 
obubaala! Abateeka mu baana baabwe yirizi mbu ey'obwosi ne 
yirizi endala! Abalinnyisa emmotoka amagi ng'egenda 
okutwala omulambo! Yagamba Nannyini buyinza, Allah % 
nti: 


A r Z te 


Go | feo ana Ja ia FES SÁ S É op o bA G EnA Y 


jji { Ta AE KA WA AI UA IA Wa 


Bagambe nti: Mulaba mutya; Ebyo bye musaba ebitali 
Allah; Singa Allah aba anjagalizza akabi konna, ddala 
bisobola okunzigyako akabi ako? Ate bw'aba anjagalizza 
okusaasira kwe, ddala bisobola okuziyiza okusaasira 
kwe okuntuukako? Bagambe nti: Nze Allah ammalira; 
Mu Ye abeesiga mwe bassa obwesige bwabwe. 


Abaffe! Tebakimanyi nti empagi y'ekigambo Laa ilaaha 
III Allah esooka etegeeza kumenyawo bintu ebyo byonna 
beesigamire Allah yekka balyoke babe Abasiraamu? Abadde 
abikola nga tamanyi ayanguwe okubivaako atereeze enzikiriza 
ye, mazima Allah $$ musaasizi nnyo era musonyiyi eri abo 
abadda gyali ne balongoosa. 


34 


ESSANYU LIRIWA?! 


Owange ggwe alemedde ku shirik, bw'oba okitegedde nti 
shirik omunene akufulumya mu Busiraamu, n'asazisaamu 
emirimu gyo emirungi gyonna gye wakulembeza okukola, 
n'akuteekesa mu muliro olubeerera, era nga Allah % 
talikusonyiwa okuggyako ng'ofudde wamwenenyeza n'olekera 
awo okumugattako ekintu kyonna, obadde okimanyi nti 
omuntu asinga obutaba na ssanyu, wadde emirembe, wadde 
obutebenkevu ye mushiriku ne bw'aba mugagga nnyo? Ne 
bw'aba mufuzi atiibwa buli omu? Anti omutonzi w'eggulu 
n'ensi yaziyiza essanyu, n'obutebenkevu, n'obuwanguzi ku 
mushiriku. Yagamba Allah ow'ekitiibwa nti: 


x <T > YA AA YI 
ah { ORTO EÍ Aa Ys Y 
Era omulogo ne bw'akola atya taliwangula. 


N'agamba Allah 4 nti: 





DI EA S 


K Z gA s PD S E TOA <A rA PAPAE FO k: WA VAA Ta 


Abo abakkiriza, ne batatabula bukkiriza bwabwe na 
bulyazaamaanya (shirik), abo be balina emirembe 
era be bali ku bulungamu. 


N'atukakasa Omutonzi waffe nti ebyo byonna abantu bye 
bawanjagira ebitali ye, tebisobola kubayamba n'akatono 
wabula byongera bwongezi nnaku ku nnaku yaabwe, 
n'okubonaabona ku kubonaabona, n'okubula ku kubula, 
n'okuzikirira ku kuzikirira. Yagamba Allah $% nti: 





ZI? > KUULIZA AA 7 UU AL AUA IA 
ow { Oú rasol oH o Ji Ssss ESNS oK is $ 
35 


Era ddala abasajja mu bantu beekingirizanga n'amajinni 
amasajja ne gabongerera ddala okubula. 


Abashiriku era beerabidde nti buli Iwe bakola shirik beereetera 
bizibu, n'ebibamba, n'obunkenke, ne baleetera n'ensi yaabwe 
ebibambulira. Ate buli Iwe beewala shirik ne beenenyeza Allah 
W ne basinza Allah $$$ yekka, beereetera emirembe 
n'obutebenkevu era ne baleetera n'ensi yaabwe emirembe 
n'obutebenkevu. Anti Allah 3% abassaako okusaasira kwe, 
n'abassaako obulabirizi bwe, n'assa emikisa gye mu byonna 
bye bakola. Ne beeyagala ku nsi ne ku nkomerero. Yagamba 
Allah % nti: 





1AL 
aa 


LÍ NSi, KN e E aS Aan a fa 
aed OE i a 


Singa ddala abantu b'ebibuga bakkiriza era ne batya 
Allah, twalibagguliddewo emikisa okuva mu ggulu ne mu 
nsi, kyokka baalimbisa (ababaka abaabatumirwa) ne 
tubabonereza olw'ebyo bye baakolanga. 


EB 


N'agamba Allah % ku Nabbi we Nuuhu %% n'abantu be 
yamutumamu nti: 


Sai OFELIA O Wa KK oii nE A LEY 
UANI Nia 


Ne mbagamba nti mwenenyeze omulezi wammwe, mazima 
musonyiyi nnyo. Ajja kubawa enkuba eddingana, era 
ababunduggulire emmaali n'abaana, abateerewo 
amalimiro, abateerewo n'emigga (egikulukuta). 


36 


Abagagga bameka abateebaka, abasula bagugumuka 
n'okuleekaana mu mizimbo egy'ebbeeyi olw'ebikolobero bye 
baakolera mu shirik?! Family mmeka ezaagula amajinni 
zisobole okuba obulungi nga kati gaabeefuulira dda gali 
mukubatugumbula n'okutugumbula abatuuze abalala ku byalo? 


Obwana obuwala obuwere bumeka obukwatibwa ku biragiro 
by'amajinni - basobole okugasiimisa gabakolere bye baagala? 
Abaana bameka abasaddaakiddwa ku biragiro by'amajinni? 
Abantu abakulu bameka abattiddwa ne basalibwako ebitundu 
ku mibiri gyabwe ku biragiro by'amajinni? Abamu ne batuuka 
n'okutta abaana baabwe be beezaalira!! Essanyu ly'omushiriku 
ku nsi liriwa nga tannayingira muliro ogw'olubeerera? 


Obwana bumeka obwanyaluuka enviiri, obulabika obubi ennyo 
kyokka nga bwetisse enkoloddoli za yirizi mu biwato ku 
buwuzi obwaguba?! Abantu bameka abashiriku nga be basinga 
okulabika obubi, obwavu, n'ebizibu?! Abasamize bameka 
abalabika ng'abalya ku kasassiro nga n'obuyumba bugenda 
kubagwira? 


Abakazi n'abasajja bameka abasiiba ku mmindi kyokka nga 
busula mu myala mu ntobazi nga mukoka ne kazambi yenna 
abayita wansi wa bitanda?! Ensi ebanyize tebagifunyeko 
ssanyu lyonna ate n'omuliro ogw'olubeerera gubalinze singa 
bafiira ku shirik. Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi Raaj'uun. 
Singa baali bategeera, baalisinzizza Allah % yekka ne 
bawangula essanyu ery'olubeerera. Abo nno be baligamba nti: 


u O a a Ke jas fi E iiey 


Ne bagamba nti: Singa twali tuwulira oba nga tutegeera 
tetwalibadde mu bantu b'omuliro Sa'eer. 


37 


Ye abaffe, kiki ekiwewula obwongo bw'omuntu okutuuka 
okuddukira eri ebitonde ebinafu nga ye n'alekawo Omutonzi 
w'eggulu n'ensi, atambuza enjuba n'omwezi, aleeta ekiro 
n'omusana, aliisa ebiri mu bbanga, ku lukalu, mu ttaka ne mu 
mazzi, atonnyesa enkuba, atta era n'awa obulamu?! Muwewufu 
nnyo oyo atasobola kuwanika mikono gye n'asaba Omutonzi 
w'eggulu n'ensi ate ne yeewombeekera mu ssabo. 


Muwewufu nnyo oyo atasobola kugumiikiriza bwavu, oba 
obugumba, oba obulwadde ate n'alowooza nti aligumiikiriza 
omuliro ogw'olubeerera. Muwewufu nnyo oyo akaafuwalira 
Allah # s eyamutonda, n'amulabirira, n'amukuza - olw'okuganja 
eri omusajja gwe yasanga mu bukulu. Muwewufu nnyo oyo 
akkiririza mu ssabo eririibwa enkuyege n'akaafuwalira 
omutonzi w'eggulu eritalina mpagi. 


Kufa kwokka kwe kukyasibye omushiriku okwambalagana 
n'obulamu obujjudde entiisa, n'obulumi obuyitirivu, 
n'okwejjusa okutagasa, n'ebiwoobe ebitalina mutaasa, 
i okutalina mudduukirize. Anti abadde ku nsi 
ng'ajooga Allah 3% ayamutonda, n'akwata bitonde binne 
n'abiwa ebitiibwa ebyeyawulidde Allah 3% yekka, n'abisaba 
bye bitaatonda! N'abyekingiririza a. nga nabyo 
birwadde! N'abisaba obugagga nga nabyo byavu! N'abisaba 
obukuumi nga nabyo biwangaalira mu kutya! Allah % 
ky'agamba nti: 








l a O ME. 


Munafu nnyo oyo asaba, n'ekyo ky'asaba (kinafu nnyo). 


Bw'atyo omuddu n'ajooga Omutonzi we olujooga olw'amaanyi, 
n'omutonzi we n'amunyigira olunyigira olunene, n'amussaako 
ebikolimo bye, n'amugoba mu kusaasira kwe, n'amulangirirako 


38 


ekigambo eky'amazima, ekinene, eky’entiisa nti: buli afura ku 
shirik taliva mu muliro. Yagamba % nti: 


g Egr LAL 
Z 2l, Al E E a, r Z b S 2g WII r USA CHAA KA 
UWIHI NA UH 
2,2 727% LIDA 


{ Ni kila EA Horii ii O 


cl ja% 


Mazima Allah yakolimira abakaafiiri n'abateekerateekera 
omuliro ogwokya. Ba kugubeeramu obugenderevu 
n'obugenderevu, tebalifuna mutaasa wadde omuyambi. 
Olunaku lwe balikyusibwakyusibwa ebyenyi byabwe mu 
muliro nga bwe bagamba nti: Nga zitusanze ffe! Singa 
twagondera Allah ne tugondera n'Omubaka we. 


N'agamba Allah X% nti: 


K yer 
. 


z2 y T 2 2 s87 22, I 2A s P7 z2 £ x? o arger KEG 
GLI ÉE EII A I S ES E O LY 
a O GA A Ae UA AA 
Mazima abo abaakaafuwala ne balyazaamaanya, Allah 
tabangako wa kubasonyiwa wadde okubalungamya eri 
ekkubo (eggolokofu), wabula (okubazza eri) ekkubo 


ly'omuliro Jahannama nga ba kugubeeramu 
olubeerera. Ekyo nno eri Allah kyangu nnyo. 


39 


ALLAH %# AKKIRIZA OKWENENYA 
KW'OMUSHIRIKU 


Kimanye ggwe abadde akola shirik nti Allah % musonyiyi 
nnyo eri oyo yenna asalawo ne yeenenya n'ava ku shirik. Oli 
nnamukisa nnyo okuba nti okyali mulamu era okyasobola 
okwenenya Allah % n'akkiriza okwenenya kwo n'owona okuba 
mu muliro ogw'olubeerera. Kimanye nti abantu bangi nnyo 
abafiiridde ku shirik abatakyalina busobozi bwenenya. Bali mu 
biwoobe, bali mu ntiisa ey'ekitalo, bali mu bulumi obuyitirivu, 
bali mu kwejjusa okutagasa, tebakyalina kakisa konna kadda 
kunsi basobole okuva ku shirik n'okumwenenya. 





Baagaana okugumiikiriza emyaka emitono ennyo gye baamala 
ku nsi ne beesuula mu kubonaabona okw'olubeerera. Obwo 
nno bwe butabala obusingira ddala okuba obw'ekika ekya 
waggulu. N'olwekyo, ggwe akyali omulamu ng'obadde okola 
shirik, weenenyeze Allah % aja kukusonyiwa era akuddize 
emirimo gyo gyonna gye yali yasazaamu olwa shirik 
gw'obadde okola. Yagamba Allah % 





DO p rE PALS 


Bagambe nti: Abange mmwe abaddu bange abajjudde 
ebyonoono! Temuggwamu ssuubi (er'okusonyiyibwa) 
n'okusaasira kwa Allah. Mazima Allah asonyiwa 
amazambi gonna, Mazima ye Musonyiyi, Omusaasizi. 


N'agamba Allah YE ng'atutegeeza nti eyeenenya shirik nga 
tannafa, Allah 3% amuddiza emirimo gye: 


40 


2 AA AG ko y LI AT 


3 Ki E A EAS a o Ka aY 


DLS PEE 2 


saa EG A A a l 5i G 


Era oyo akyuka mu mmwe n'ava mu ddiini ye, n'afa nga 
mukaafiiri, abo emirimo gyabwe giba gisaanyewo ku nsi ne 
ku nkomerero, era abo be ba nannyini muliro gwe 
batalivaamu. 


Aya eno etegeeza nti arutadda n'ava mu Busiraamu, 
n'akomawo mu Busiraamu nga tannafa, emirimo gye 
gimuddizibwa. Ate afa nga takomyewo mu Busiraamu 
talinaayo mulimo gwonna mulungi gw'asanga eri Allah. 


OBUKWAKKULIZO BW'OKWENENYA 


Akakwakkulizo akasooka, kwe kuyimiriza ezzambi 
ly'obadde okola. Omuntu bwe yeenenya ezzambi ng'ate 
bw'agenda mu maaso n'okulikola, okwenenya kwe 
tekukkirizibwa. 


Akakwakkulizo ak'okubiri, kwe kumalirira obutaddayo 
kukola zzambi eryo. Singa omuntu ayimiriza ezzambi 
n'alyenenya kyokka nga mu mutima gwe mumalirivu 
okuddamu okukola ezzambi eryo nga wayiseewo ekiseera, era 
okwenenya okwo kuba kufu. Kyokka bw'aligwamu nga yali 
amaliridde obutaliddamu, era addamu ne yeenenya. 


Akakwakkulizo ak'okusatu, kwe kwejjusa ezzambi eryo. 
N'oba n'okwejjusa mu mutima gwo olw'okweryazaamaanya 
n'olwokunyiza Allah }&. Yagamba Omubaka % mu Hadiith 
eva ku Abu Sa'eed al Answari & nti: 


41 


pa PTA wa ğ aa ga P 
I GSS Y aS AI Aa CAIN i aail 
(ti me A PIN o e oa ol Olgy) 


Okwejjusa kuba kwenenya. N'eyeenenya ezzambi 
aba ng'atalikolangako. 


Ate ensobi bw'oba wagikola muntu munno, awo 
kweyongerako akakwakkulizo ak'okuna; Oteekeddwa 
okumuddiza kye wamulyazaamaanya. Bwe kiba kintu kikalu 
oba ssente oteekeddwa okukimuddiza. Bwe kuba kumugeya 
oba okumutemerera oba ekirala bwekityo, oteekeddwa 


okumwenenyeza bwe muba nga mukumwenenyeza tolabamu 
bulabe. 


Kikulu nnyo era okumanya nti ssi kakwakkulizo nti omuntu 
akoze ekimuggya mu Busiraamu ateekeddwa okwogera 
ekigambo Laa ilaaha Til'Allah okudda mu Busiraamu. 
Kimumalira  okukivaako, n’okumalilira obutakiddamu, 
n'okwejjusa mu mutima — okudda mu Busiraamu. Okugaziwa 
ku nsonga zino zonna ze tulabye waggulu mu bufunze, soma 
ebitabo byaffe: Enzikiriza Y'omusiraamu Entuufu, n'ekirala: 
Ebintu Ekkumi Ebiggya Omuntu Mu Busiraamu, 
ebisangibwa mu bifo byonna omutundirwa ebitabo 
by'obusiraamu. 


42 


OBUKWAKKULIZO BWA 
LAA ILAAHA ILL'ALLAH 


Yagamba omumanyi ow'ekitiibwa ennyo ayitibwa Wahab Ibn 
Munabbih oluvannyuma lw'okubuuzibwa nti: 


YI ie G KI IA i Y a Y a z ie Cpi aka oy CA 
Ta Pa o -ñ ” P A ” fa) o o Pa as A Pi 
C i a YG U d OET A o Gio Car OG OET AG 
(le je S ey olay) 


Wahab Ibn Munabbih yabuuzibwa nti: Ekigambo Laa 
ilaaha Ill'Allah ssi kye kisumuluzo ky'ejjana? N'ayanukula 
nti: Yee, naye tewali kisumuluzo okuggyako kibaako 
amannyo; bw'okireeta nga kiriko amannyo oggulirwawo, 
bwe kitabaako mannyo, toggulirwawo. 


Amannyo g'ekisumuluzo ky'ejjana (Laa ilaaha Il'Allah) bwe 
bukwakkulizo bwa Laa ilaaha Ill'Allah omusanvu. Bw'olijja 
mu maaso ga Allah ne Laa ilaaha IWAllah ejjuzza 
obukwakkulizo obwo, Ejjana ojja kugiyingira. Singa osuulako 
akakwakkulizo kamu kokka Obusiraamu oba obuvuddemu nga 
n'ejjana tosobola kugiyingira. 


Anti akakwakkulizo k'ekintu bwe kabulawo ekintu ekyo 
tekisobola kubaawo ng'esswala bw'etasobola kutuuka nga 
tewali wuzu, oba okuyingira kw'obudde bw'esswala, 
n'obukwakkulizo bw'esswala obulala. Okubukwata mu mutwe 
si kya tteeka wadde okubusengeka, wabula okubutegeera 
n'obuteeka mu bulamu bwo kye ky'etteeka era kye kikuwonya 
obukaafiiri. Mu bufunze ennyo bwe buno: 


43 


OKUMANYA OKUMENYAWO OBUTAMANYA 
(Al-Elm al munaafi liljahl) 


Akakwakkulizo  akasooka, kwe kumanya amakulu 
g ekigambo Laa ilaaha Ill'Allah n'omenyawo obutagamanya. 
Kya tteeka Omusiraamu okumanya amakulu gaakyo 
olw’ekiragiro kya Allah % kye yagamba nti: 


na g Q © N] Í| í Ý f Ak Y 


Manya nti: Tewali kisinzibwa mu butuufu 
okuggyako Allah. 





N'agamba Allah 3% ng'atunyumiza kw'abo bokka abajja 
okukkirizibwa okuwolereza abantu ku lunaku lw'enkomerero 
nti: 


wai OI L hs aik a Y 


Okuggyako oyo (aliwolereza) ye yajulira amazima (Laa 
ilaaha Ill'Allah) nga (n'amazima ge yajulira) 
'agamanyi bulungi'. 


N'agamba Omubaka Muhammad % mu Hadiith eva ku 
mukulembeze w'abakkiriza, Uthmaan Ibn Affaan nti: 


Ceda 0155) azi Js KA yi dj y Aa A DG iya 


Omuntu afa, naye 'ng'amanyi', nti mazima tewali 
kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah ayingira Ejjana. 


Singa omuntu ayogera ekigambo ekyo kyokka nga tamanyi 
makulu gaakyo, omuntu oyo taba Musiraamu. Amakulu 
gaakyo twagalabye dda nti kitegeeza “tewali kisinzibwa mu 


44. 


butuufu okuggyako Allah” — nga kwe kumenyawo 
ebisinzibwa byonna ebitali Allah 3% n'oyimirizaawo 
okusinzibwa kwe yekka. Amakulu ago buli yenna akyogera 
g 'ateekeddwa okuba nago mu mutima gwe. 


Omuntu bw'akyatula n’olulimi kyokka ng’omutima gwe nebwe 
gusiriikirira tegumanya makulu g'ekyo olulimi kye lwatudde, 
nannyini kukyatula tekimugasa. Wabula bw'aba abadde 
mukaafiiri ng'ayagala okusiramuka, tumwogeza ekigambo 
ekyo ne tutandikira awo okumunnyonnyola amakulu gaakyo. 
Bw'agategeera n'agakolerako aba afuuse Omusiraamu 
omujjuvu, ate bwe yeesamba okugategeera oba n'agategeera 
kyokka n'alemera ku bigamenyawo, aba ssi Musiraamu. 


Obutamanya makulu ga kigambo Laa ilaaha Ill'Allah kye 
kisinze okuwangaaliza abantu mu shirik nga balowooza nti 
ddoboozi lya kigambo ekyo lye libafuula Abasiraamu so ssi 
makulu gaakyo!! Omuntu yenna atamanyi makulu ga kigambo 
Laa ilaaha Tll'Allah aba mukaafiiri kubanga amakulu 
g'ekigambo ekyo ge gafuula akyatudde Omusiraamu so ssi 
ddoboozi. 


OKUKIKAKASA KU MUTIMA OKUMENYAWO 
OKUBUUSABUUSA KWONNA 
(Al-yagiin al munaafi li-sshakk) 


Akakwakkulizo ak'okubiri mu bukwakkulizo bwa Laa ilaaha 
M'Allah, kwe kukakasa ekigambo ekyo ku mutima 


n’omenyawo okubuusabuusa kwonna. Yagamba Allah 3%: 


WAA > 


Wai Un EN GA A CY 


45 


Mazima ddala Abakkiriza, beebo bokka abakkiriza Allah 
n'omubaka we. Oluvannyuma (lw'okukkiriza), ne 
'batabuusabuusa' 


N'omubaka Muhammad # mu Hadiith eva ku Abu Hurairat #, 
yatutegeeza nti obutabuusabuusa makulu ga kigambo Laa 
ilaaha II Allah kakwakkulizo mu bukwakkulizo 
bw'okuyingira Ejjana: Yagamba nti: 


2 or Bpa 0 RA 7 Y APE AA a T UA E 
ked JA pó LE ai IA Jag alg D Y A Y ol agai 
(eds 0153) ib {J5 ṣi 


Njulira nti: Tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako 
Allah, (n'enjulira) nti: Nange ndi Mubaka wa Allah. Tewali 
muddu asisinkana Allah n'okujulira okwo okw'emirundi 
ebiri 'nga tabuusabuusa mu kwo' okuggyako 
ayingira Ejjana. 


Okukakasa ekigambo kino kumenyawo okubuusabuusa, 
obutasalawo, n'okulowooza obulowooza. Omuntu bw'akyatula 
kyokka n'asigala ng’abuusabuusa obutuufu bwakyo oba ebyo 
bye kitegeeza taba Musiraamu, wabula aba munnanfuusi 
omukaafiiri. Kino kitwaliramu agamba mbu ye tasosola mu 
madiini, tavumirira madiini malala era mbu gonna agawa 
ekitiibwa. Ateekeddwa okugakaafuwalira gonna n'akaafuwaza 
n'abagoberezi baago bonna n’alyoka aba Omusiraamu. 


Ate obutasalawo kitegeeza omuntu okulaba ekintu 
ekimenyawo ekigambo ekyo nga shirik omweyolefu, 
n'atasalawo nti ono shirik wadde okumulwanirira nti ssi shirik. 
Ng'okubuuzibwa ku musamize oba aba mushiriku n'ayanukula 
nti: "Siyinza kugamba nti aba mushiriku wadde okugamba nti 
ssi mushiriku". 


46 


Ate okulowooza obulowooza, eky'okulabirako, ye muntu 
okubeera mu Busiraamu nga takakasiza ddala nti ddiini eyava 
ewa Allah 38 wabula n'agiwangaaliramu ng'alowooza 
bulowooza nti eringa eyava ewa Allah % era nga bw'awulira 
omukaafuri ng'alina ky'ayogera ku nsonga z'eddiini amuwa 
amatu n'amuwuliriza nga bw'agamba mu mutima nti: 
"Munnange, tomanya bano bayinza okuba nga be batuuufu!!" 
Yagamba Omutonzi Allah nti: 


PN ZRA Z., g2 ANAS 112 RP 2a% 772 P 
{ ORARE T aa Ei ib Ésa Yi Ae E a Y 


ljas Ji 


N'oyo yenna asiima eddiini etali Busiraamu, Allah tagenda 
kugikkiriza, era ku nkomerero aliba mw'abo 
abafaafaaganiddwa. 


Oba okubeera awo ng'alowooza bulowooza nti olunaku 
Iw'enkomerero 'lulabika gye luli' oba nti Qur'aan 'kirabika 
kitabo kya Allah! Oba ng'agamba mbu amadiini makubo 
bukubo ag'enjawulo agatutuusa eri Katonda. Mbu anti ayise e 
Gayaaza n'ayise e Mukono bonna batuuka e Kayunga. Omuntu 
oyo aba tannasiramuka ebbanga ly'amala nga tannatta nzikiriza 
ndala zonna era bw'afa, aba afudde mukaafiiri yennyini ataliva 
mu muliro wadde abadde asaala n'abasiraamu era ng'asiiba 
nabo nga n'erinnya alina lya Basiraamu. 


Singa omuntu abuusabuusa okubeerayo kwa Allah %Æ, oba 
n'abuusabuusa mu kubeera nti Muhammad # nabbi era 
mubaka wa Allah, oba ng'abuusabuusa okubeerayo 
kw'olunaku  lw'enkomerero oba  omuliro n'Ejana 
n'ebibonerezo by'entaana oba okubaayo kwa ba Malaika oyo 
akaafuwala butereevu n’ava mu Busiraamu. 


47 


Era mu bikulu akyatudde by'ateekeddwa okukakasa, kwe kuba 
nti buli yenna afa nga takkiriza kigambo Laa ilaaha Ill 'Allah 
ne bw'aba muzadde we oba mwana we oba wa luganda lwe 
oba mukwano gwe, aba mukaafiiri ateekeddwa okuyingira 
omuliro agubeeremu obugenderevu n'obugenderevu. Buli afa 
nga ssi Musiraamu taliva mu muliro ne bw'aba nga ye yali 
asinga empisa ku kyalo. Yagamba Allah % nti: 


DA? 


ALAT ka. LA Ra PaK Aek 
Ai o AS i S aE AS al Sa TaS ALYA 
”, WATA HENA >A 


Mazima abo abakaafiiri, bannannyini kitabo (Jews and 
Christians), n'abashiriku, ba kubeera mu muliro 
Jahannama obugenderevu n'obugenderevu, 
era by’ebitonde ebisinga obubi. 


OKUKKIRIZA BYONNA LAA ILAAHA ILL'ALLAH 
BYE KITEGEEZA N'OTABIWAKANYA 
(Al-Qabuul al munaafi lirradd) 


Akakwakkulizo ak'okusatu mu bukwakkulizo bwa Laa 
ilaaha Ill'Allah, kwe kukkiriza n’omutima wamu n'olulimi 
byonna bye kitegeeza n'otawakanya kintu kyonna ku byo. 
Singa Omusiraamu awakanya ekintu kyonna ky'akakasiza 
ddala nti kya mu  Busiraamu olw'okwekuza, oba 
olw'okugoberera  okwagala kwomutima gwe, oba 
olw'okulwanirira eby'obuwangwa bya kabira ye, oba 
okulwanirira ebyo bye yasangako ba Jajjaabe, ne bwe kitaba 
kya tteeka (waajib), omuntu oyo akiwakanyizza ava mu 
Busiraamu. Yagamba Allah 3£ ng'atunyumiza ensonga 
ezigenda okuyingizisa abakaafiiri mu muliro: 


48 


KUIA EIA Ja EFA 
aiva d O oif ea Ea 


Mazima bwe baagambibwanga nti: Tewali kisinzibwa mu 
butuufu okuggyako Allah yekka, nga beekuza. Nga 
bagamba nti: Mazima ffe tuleke ba katonda baffe 
olw'omutontomi omulalu? 


N'agamba Nannyini buyinza Allah ku ssaabakaafiiri, kiwagi 
Fir'aun n'abantu be, nti: 


(O aiia é KEN e b AGEE G bicas Y 
Jail 


Ne babuwakanya (obubonero bwa Allah) 
olw'obulyazaamaanya bwabwe n'okwekuza, (kyokka) 
ng'emyoyo gyabwe gibukakasiza ddala nti bwa mazima. 
Kale tunuulira enkomerero y'aboonoonyi bwe yali. 


Kimanye owange ggwe Omukkiriza, nti Omusiraamu 
ateekeddwa okwaniriza n'okukkiriza n'okukakasa ekintu 
kyonna Allah $$ kye yayogera oba ekyayogerwa Omubaka we 
Muhammad % ne bwe kiba kikyamulemye okussa mu nkola 
oba okwewala. Ne bwe kiba tekiyingira mu magezi ge. Singa 
akiwakanya oba n'akikyawa oba n'alwanyisa abo abafubye 
okukissa mu nkola ava mu Busiraamu. Ate akaluubirirwa 
okukissa mu nkola olw'obunafu bw'obukkiriza bwe, kyokka 
ng'akikkiriza era ng'akiwa ekitiibwa, oyo taba mukaafiri 
wabula aba Musiraamu omukendeevu w'obukkiriza. 





Mu ngeri y'emu, omuntu takkirizibwa kuhalalisa Allah % kye 
yaharamisa wadde okuharamisa Allah kye yahalalisa. Omuntu 


49 


yenna agamba nti Mwebe takkirizibwa kulya nseenene, oba nti 
Mubiru takkirizibwa kulya mamba, oba nti Nakyanzi 
takkirizibwa kulya nte, oba nti Nannyondo takkirizibwa 
kufumbirwa Sennyondo, oba nti Nansamba takkirizibwa 
kufumbirwa Nsamba, ng'akimanyi bulungi nti ebyo byonna 
by'aziza ku abantu Allah $$ tabibazizangako, wabula ye 
ng'asukkulumya eby'obuwangwa ku Busiraamu, akaafuwala 
n'ava mu Busiraamu. Yagamba Allah % nti: 


AA Ia Z Ary APII a?» wA 37777 EA Az, ` 
a p GN aia alaaa D EAA 
22 Dosar s o 22 GA 8127 Ta PN l GA RS 
(Ond oip aE O aa eA 


ma 


Bagambe nti: Mulaba riziki Allah gye yabassiza! Kyokka 
mmwe ne muggyamu ebimu kw’ebyo (bye yabassiza ne 
mugamba) nti biri haraam ate ebirala nti biri halaal! 
Bagambe nti: Allah ye yabawa olukusa (okukikola) oba 
mwasalawo kumulimbirira? Ye abo abalimbirira 
Allah balowooza ki ku lunaku Iw’enkomerero? 





Tewali muntu akkirizibwa kugaana bantu kintu Allah % kye 
yabakkiriza wadde okubakkiriza Allah kye yabagaana - ne 
bw'aba mukulembeze waabwe ow'ennono nga Kabaka oba 
Omugabe oba Kyabazinga oba Omukama n'abalala. 
Omusiraamu era takkirizibwa kugondera byabuwangwa 
byonna bikontana n’obusiraamu wadde okubiwa ekitiibwa. 


50 


OKWEWAAYO OKUSSA MU NKOLA 
BYONNA BYE KITEGEEZA 
(Al- ingiyaad wal istislaam) 
Kitegeeza okwewaayo n'okujeemulukukira Allah % mu ebyo 
bye yassa n'otabyesamba wadde okubirondobamu. Ako ke 
kakwakkulizo ak'okuna. Abantu bangi bagamba nti bakkiriza 
Obusiraamu nti ddiini ntuufu era ne beekakasaako Obusiraamu 
wabula ne basigala nga bawakanya ebimu kw'ebyo ebiri mu 
Busiraamu ebitakwatagana na kwagala kwa mitima gyabwe. 
Bakkirizaako bye baagadde ebirala ne babigaana! Bagamba 
mbu eddiini ekoma mu mizikiti; telamula mu bulamu 
bw'abantu obw'ebweru (public life)! 


Mbu eddiini teyingizibwa mu bya bufuzi wadde eby'enfuna 
wadde okulamula! Mbu abantu balina eddembe okuwangaala 
nga bwe balabye era buli abalagira empangaala gye 
bateekeddwa okuwangaalamu aba alinnyiridde eddembe 
lyabwe ery'obwebange! Baagala abantu babeere ku nsi nga ba 
kyetwala, nga balinga abatalina Mutonzi yabatonda agwanidde 
okubalagira n'okubagaana! Subhaanallah! Omutonzi Allah 3% 
talina buyinza ku bantu be be yeetondera?! 


Ebibonerezo Allah % bye yateeka mu Qur'aan babivumirira 


ng'abakaafiiri  ab'olwatu bwe  babivumirira! Mbu 
tebikyatuukana na mulembe! Mbu  bikolwa bya 
bwannalukalala! Batuuka n'okuwagira abakaafiirı 


okusaanyawo Abasiraamu abafuba okulamuza amateeka ga 
Allah X% era ne beegatta nabo mu kubatuuma buli linnya ebbi 
babakyayise buli muntu. Omulamuzi omukaafiiri bw'asindika 
omutemu ku kalabba ng'alamuzza constitution, bakuba mu 
ngalo ne bamutendereza obwenkanya. Ate Omusiraamu 


bw'alamula omutemu attibwe ng'alamuzza na Qur'aan oyo aba 





5l 


nnalukalala attira abantu obwereere ateekeddwa 
okusaanyizibwawo!! 


Bw'awulira nti batemako ababbi emikono nga yeesisiwala! 
Kyokka ng'ali mw'abo abookya omubbi abbye eggaali! Ne 
bamuttira mu bulyazaamaanya n'obulumi obw'ekitalo kyokka 
nga shaitwan bw'ebagamba nti bo bantubalamu okusinga 
abatemako omubbi omukono n'asigaza omulala n'afuuka 
eky'okuyiga eri buli yenna amulabako ate ng'asigadde 
mulamu! Omuntu yenna akyawa okulamula kwa Allah 
n'omubaka we aba mukaafiiri yennyini ow'ekikolo. Anti Allah 
yamenyawo Obukkiriza ku muntu oyo mu Ayat nyingi nnyo 
ng'ezo ebbiri z'olaba wansi. Yeerayira Allah }& nti: 


A 


A l G Ta 28 x Z n AAA Ea AI oi KT 
AEA 
x Go) Laa, 12L A III o 


Nedda, Ndayira Omulezi wo! Tebasobola kuba Bakkiriza 
okutuusa nga bakulamuzisizza mu byonna ebigwawo 
wakati waabwe ate oluvannyuma ne batafuna nkenyera 
yonna mw’ekyo ky’oba olamudde wabula 
ne beewaayo olwewa. 


N'agamba Omulamuzi Allah nti: 


Z 7A ALL SA 


EPI z Êx YA Wa oa OD Z 21 lZ 
3307 G ie Jill AJ AAA wai 5 ij- 
eal A CI aa A ai GLEE o 


Abaffe tolaba abo (abannanfuusi) abagamba mbu 
bakkiriza ebyakussibwako n’ebyo ebyassibwa 
olubereberye lwo ate nga beegomba okulamuza ebitali 
Allah so nga baalagirwa okubikaafuwalira! 


52 


AMAZIMA AGAMENYAWO OBULIMBA 
N”OBUNNANFUUSI 
(Asswidig al munaafi lilkadhib wa-nnifaag) 


Kitegeeza obutalimbisa kigambo ekyo ne bye kitegeeza 
kungulu ne mu mutima munda. Omuntu taba Musiraamu 
okutuusa ng'akakasirizza ddala nti byonna ebiri mu Our'aan ne 
Hadiith z'omubaka entuufu mazima gennyini agataliimu 
kubuusabuusa kwonna. Bw'alimbisaayo ekintu kimu kyokka 
mu ddiini, oluvannyuma lw'okufuna obujulizi nti kya mu 
ddiini, ne bw'akkiriza ebisigadde byonna aba mukaafiiri 
ow'ekikolo. Anti aba alimbisizza Allah n'omubaka we. Obumu 
ku bujulizi bw'akakwakkulizo kano, ky'ekigambo ky'omubaka 
Muhammad £ mu Hadiith eva ku Anas 4. Yagamba % nti: 


A asip ® TA Za ya TER PE A A IAEA E -fo Pa 
ÜI Aa p> Y) Al oa BAI J gwg aa Oia a Y A Y Ol gi ai oa G 
(eli Sai W pa ES 


Tewali n'omu ajulira 'mu mazima' nti: Tewali kisinzibwa 
mu butuufu okuggyako Allah, nti ne Muhammad Mubaka 
we okuggyako nga Allah $# aziyiza omuliro ku ye. 


Singa omuntu akirimbisa kungulu ne munda, aba mukaafuri 
ow'olwatu, ate singa akirimbisa munda n'ayolesa okukikkiriza 
ku ngulu, aba mukaafiiri omunnanfuusi — nga ye aba mubi 
nnyo okusinga eyakirimbisa munda ne kungulu era ajja kuba 
ku ntobo y'omuliro wansi w'abakaafiri ab'olwatu! 


53 


OKUKOLA IBAADA KU LWA ALLAH YEKKA 
(Al-ikhlaasw al munaafi lisshirik) 


Akakwakkulizo ak'omukaaga mu bukwakkulizo bwa Laa 
ilaaha II Allah kwe kukakasa nti okusinza kwonna — 
okw'ebigambo, okw'ebikolwa n'okwomutima, okw'etteeka 
n'okwa kyeyagalire, kuteekeddwa kukolerwa Allah 38 yekka. 
Asiibira omuti akaafuwala. Asaalira essanamu akaafuwala. 
Asalira omusingi enkoko akaafuwala. Eyeenenyeza seeka 
ng'abakatuliki bwe bejjusiza faaza akaafuwala. Eyeeyalira 
Kabaka akaafuwala. Yagamba Allah }% nti: 


AS a O AIE WI US 


N'olwekyo musabe Allah ng'eddiini yonna mugikolera ye 
yekka, wadde ng'abakaafiiri bakitamwa 


Omubaka % n'agamba mu Hadiith eva ku Utbaan Ibn Maalik 
4 nti: 


hi / 2 z gi BaN K At la Ga o á a ah A A - 
(wa san Wa U IIIA EIA 


Mazima Allah yaziyiza omuliro ku muntu agamba nti: Laa 
ilaaha IIl'Allah nga (mu kukyogera) anoonyamu 
kusanyusa kyenyi kya Allah yekka. 


Buli kusinza kwonna Allah kwe yalagira mu Ouraan oba 
Omubaka kwe yalagira mu Sunnah, akukolera ekitali Allah 
akaafuwala. Yagamba Allah % nti: 





ys AZA w 7 5 22 lz Z Z sr DADA » ° LA YAYA 
isi g GI s Ga LES Eo ie andi aws AAA Katy 


Oyo yenna asuubira okusisinkana Omulezi we, akole 
emirimo emirungi era tekamutandanga n'agatta ku 
Mulezi we mu kumusinza ekintu kyonna. 


54 


OKWAGALA EKIGAMBO EKYO, BANNANNYINI 
KYO, NEBYO BYONNA BYE KITEGEEZA 
(Al-mahabba) 


Akakwakkulizo ak'omusanvu. Omuntu bw'amala okutegeera 
ekigambo Laa ilaaha Ill'Allah, n'ategeera ekitiibwa kyakyo, 
obukulu bwakyo, emigaso gyakyo n'obulungi bwakyo, aba 
ateekeddwa okwagala ekigambo ekyo n'okukigulumiza 
n'okukisukkulumya ku bigambo byonna olw'obusukkulumu 
bw'amakulu gaakyo ku makulu g'ebigambo ebirala. 
Ateekeddwa okwagala Ow'ekitubwa Allah olwagala 
Iw'atayagala kitonde kyonna. Ateekeddwa okwagala Omubaka 
Muhammad # okusinga bwe yeeyagala. Ayagala Abakkiriza 
bonna n'ebyo byonna bye kitegeeza n'atabaako ky'atamwa 
kyonna. 


Era aba ateekeddwa okukyawa ekyennyume kyakyo 
(obukaafiiri ne shiriki) nabo abatakirina olukyawa 
lw'atakyawa kintu kirala kyonna. Tasobola kusukkulumya 
mukaafiiri asinga obwenkanya ku Musiraamu asinga 
obulyazaamaanya - wadde ng'ateekeddwa okutamwa 
obulyazaamaanya  bw'omusiraamu oyo. Anti teri 
bulyazaamaanya businga kukaafuwalira Allah eyakutonda ate 
n'omulekawo n'osinza ebirala. Singa omuntu abaako 
ky'atamwa kyonna mu ddiini ya Allah ?£$, akaafuwala 
butereevu ng'ekyatuuka ku bano Allah % b'atunyumizako nti: 


sa d OÖ REIALA ALA Y 


Ekyo, lwa kuba nti Mazima ddala baatamwa ebyo Allah 
bye yassa, ne (Allah) n'asazaamu emirimu gyabwe 


N'agamba Omubaka # mu Hadiith eva ku Anas Ibn Maalik 4: 


55 


á ot y pf A FU IA +,- 0 Galas 2r 2 n a o aa 
Ga a) GSI A gg g i OS Oi ORY A IA DG 
A RR -07 WA e 20 PS Piy r’ Ez A 2 Tat, ú ea pa pa 
AI SAT a a ASI Ia oi aSK oig a au Y eM zi Oig GA ga 
Cala g Eti olg) JÕI è Oia oi aK US aa 


Ebintu bisatu gwe bikunganiramu abifunamu 
obuwoomerevu bw'obukkiriza: Okubeera nga Allah 
n'Omubaka we be basinga okuba abaagalwa gy'ali 
okusinga kyonna ekitali bo. N'okwagala omuntu nga tewali 
nsonga emumwagazisa okuggyako Allah. N'okutamwa 
okudda mu bukaafiiri oluvannyuma Iwa Allah 
okubumuggyamu nga bw'atamwa 
okukasukibwa mu muliro. 


Omusiraamu gy'akoma okukyawa obukaafiiri, Imaan ye 
gy'ekoma okuba waggulu. Obukyayi gye bukoma okuba 
obutono ne Imaan ye gy'ekoma okuba entono. Obukyayi bwe 
bumuggwamu aba akaafuwadde. 


Mu bufunze ennyo, obwo bwe bukwakkulizo bw'ekigambo 
Laa ilaaha Ill'Allah. Ayagala okubumanya mu bugazi, soma 
ekitabo: "Enzikiriza Y'omusiraamu Entuufu". Ekitabo ekyo 
kikugaziyiza enzikiriza entuufu eyo Omusiraamu gy'afiirako 
n'ayingira Ejjana. Kikulu nnyo okukisoma ne weekakasa nti 
enzikiriza gy'olina y'eyo Allah % gy'ayagala n'otaba mw'abo 
abakola emirimu nga Allah % tagikkiriza olw'obutaba 
Basiraamu. 


se 


Nsaba Allah 3% Omusaasizi ow'ekisa ekingi, atebenkedde ku 
Arsh ey'ekitiibwa, eri waggulu w'amagulu omusanvu, 
atendebwa n'amatendo agataliimu bukendeevu bwonna, 
atazaala era ataazaalibwa,  atalina kintu kyonna 
kimugeraageranyizibwako wadde  okumufaanana, asse 
omukisa mu kitabo kino, agase nakyo abaddu be, era 


56 


akitufuulire ensonga y'okuwona ebibonerezo bye ebyo bye 
yategekera abakaafiiri n'abajeemu. 


Musaba akkirize nti nkiwandiise ku lulwe era ampeemu 
empeera enzijuvu ezirintaasa ku lunaku emmaali lw'eterigasa 
wadde abaana. Nkusaba Ayi Allah 3% osse okusaasira kwo ku 
Basiraamu bonna era obasonyiwe ensobi zaabwe, obayingize 
Ejjana ey'ekitiibwa. Okusaasira n'emirembe bibe ku Mubaka 
Muhammad # ne bakyala be ba maama b'abakkiriza, ne ba 
swahaaba be ab'ebitiibwa, n'abo bonna abagoberera 
obulungamu bwe  okutuusa engombe y'enkomerero 
lw'erifuuyibwa. 


Muhammad Quraish Mazinga 
Dar Al Hadiith 

Hadhramout 

Yemen 

8” — July -2012 


Alina ky'abuuza oba ky'awabula, ndi ku: 


shkmazinga@gmail.com 


oba: 


0702 55 10 77 


57 


